Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


LEYFISYFIRLÝSING 
Við, NOKIA CORPORATION lýsum því yfir og ábyrgjumst að framleiðsluvaran 
NEM-4 er í samræmi við eftirfarandi samþykkt: 
1999/5/EC. Eintak af yfirlýsingu um samkvæmni er að finna á slóðinni 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 
Copyright © 2003-2004 Nokia. Öll réttindi áskilin. 
Bannað er að afrita, flytja, dreifa eða geyma efni þessa skjals, allt eða að hluta, með hvaða hætti sem vera skal, ef ekki hefur verið aflað til þess skriflegs leyfis frá Nokia. 
Nokia, Nokia Connecting People og N-Gage eru vörumerki eða skrásett vörumerki Nokia Corporation. Önnur vöruheiti eða heiti fyrirtækja sem nefnd eru hér geta verið 
vörumerki eða vöruheiti viðkomandi eigenda. 
Nokia tune er vörumerki Nokia Corporation. 
Þessi vara inniheldur hugbúnað frá Symbian Ltd © 1998-2002 
© 1998-2002 Symbian Ltd. Öll réttindi áskilin. Symbian og Symbian OS eru vörumerki Symbian Ltd. Öll réttindi áskilin. 


Java™ og öll merki sem byggja á Java eru vörumerki eða skrásett vörumerki Sun Microsystems, Inc. 
NOTKUN ÞESSARAR VÖRU Á EINHVERN ÞANN HÁTT SEM SAMRÆMIST MPEG-4 MYNDEFNISSTAÐLINUM ER BÖNNUÐ, NEMA TIL NOTKUNAR SEM TENGIST BEINT (A) 
GÖGNUM EÐA UPPLÝSINGUM (i) SEM MYNDUÐ ERU AF OG AFLAÐ ÁN ENDURGJALDS FRÁ NEYTANDA SEM MEÐ ÞVÍ TENGIST EKKI NEINUM VIÐSKIPTUM OG (ii) SEM 
EINGÖNGU ERU TIL EINKANOTA; OG (B) ANNARRI NOTKUN SEM MPEG LA, L.L.C LEYFIR SÉRSTAKLEGA OG SÉR Í LAGI. 
USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR 
INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL 
USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C. 
Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Inniheldur eitt eða fleiri bandarísk einkaleyfi: Nr. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, og 5414425. 
Önnur leyfi bíða afgreiðslu. 
Hi/fn ®, LZS ®,©1988-98, Hi/fn. Inniheldur eitt eða fleiri bandarísk einkaleyfi: Nr. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, og 5414425. Önnur leyfi bíða afgreiðslu. 
Hluti af hugbúnaði þessarar vöru er © Copyright ANT Ltd. 1998. Öll réttindi áskilin. 
m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. Öll réttindi áskilin. (www.intuwave.com) 
Bandarískt einkaleyfi nr. 5818437 og önnur einkaleyfi sem bíða afgreiðslu. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. Öll réttindi áskilin. 
Nokia framfylgir stefnu sem felur í sér stöðuga þróun. Nokia áskilur sér rétt til að gera breytingar og úrbætur á hvers konar vöru sem getið er í þessu skjali án 
undangenginnar tilkynningar. 
Nokia ber undir engum kringumstæðum ábyrgð á tapi gagna eða tekjutapi og ekki á beinu eða óbeinu tjóni, þar á meðal útlögðum kostnaði, tekjutapi eða missi ágóða, 
af hvaða orsökum sem tjón kann að vera. 
Inntak þessa skjals er afhent „eins og það kemur fyrir“. Umfram það, er lög áskilja, er engin ábyrgð veitt, hvorki berum orðum eða undirskilin, á nákvæmni, áreiðanleika 
eða inntaki þessa skjals, á það meðal annars, en ekki eingöngu, við um söluhæfni eða ábyrgð á að varan henti tiltekinni notkun. Nokia áskilur sér rétt til að endurskoða 
skjalið eða draga það tilbaka hvenær sem er án undangenginnar tilkynningar. 
Birgðir á tilteknum vörum geta verið breytilegar eftir svæðum. Vinsamlegast kannaðu málið hjá næsta söluaðila Nokia. 
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. 
9361533 
Útgáfa 2 IS 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Efni 


Öryggisatriði...............................................6 


Almennar upplýsingar................................8 
Biðhamur..................................................................................8 
Valmynd ................................................................................10 
Valkostalistar........................................................................ 11 
Hjálp ....................................................................................... 11 
Upplýsingarönd - lárétt færsla........................................ 11 
Atriði sem eru sameiginleg öllum aðgerðum.............. 12 
Hljóðstyrkur.......................................................................... 13 
Meðfylgjandi snúrur tengdar og notaðar .................... 14 
Samnýtt minni..................................................................... 15 


Leikjatölvan notuð sem sími.................. 16 
Hringt ..................................................................................... 16 
Hringingu svarað................................................................. 18 
Notkunarskrá - símtalaskrá og 
almenn notkunarskrá......................................................... 20 
SIM-skrá................................................................................23 
Minniskort............................................................................. 24 


Leikir ........................................................ 28 
Leikur ræstur ........................................................................ 28 
Leikur með tveim spilurum ræstur................................. 28 
Leikur með mörgum spilurum ræstur............................ 29 


Tónlistarspilari og útvarp....................... 30 
Tónlistarspilari......................................................................30 
Útvarp .....................................................................................32 
Útvarp notað.........................................................................33 


Stillingar.................................................. 39 
Almennum stillingum breytt ............................................39 
Stillingar tækis .....................................................................39 
Stillingar f. hringingu.........................................................41 
Tengistillingar.......................................................................42 
Dagur og tími........................................................................46 
Öryggi......................................................................................47 
Útilokanir 
(sérþjónusta) .........................................................................50 
Net...........................................................................................50 
Stillingar fyrir aukabúnað.................................................51 


Tengiliðir.................................................. 52 
Tengiliðaspjöld búin til.......................................................52 
Tengiliðir afritaðir milli SIM-kortsins 
og minnisins í leikjatölvunni ............................................52 
Tengiliðaspjöldum breytt...................................................52 
Tengiliðaspjald skoðað.......................................................54 
Stjórnun tengiliðahópa......................................................57 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Myndir og skjámyndir .............................58 
Myndir.................................................................................... 58 
Skjámynd............................................................................... 61 


RealOne Player™ ......................................63 
Miðlavísir............................................................................... 64 
Miðlunarskrár spilaðar ...................................................... 64 
Miðlunarskrár sendar......................................................... 65 
Stillingum breytt................................................................. 65 


Skilaboð....................................................67 
Skilaboð – Almennar upplýsingar .................................. 68 
Texti ritaður.......................................................................... 69 
Ný skilaboð búin til og send............................................ 72 
Innhólf - tekið við skilaboðum........................................ 77 
Mínar möppur ..................................................................... 80 
Pósthólf.................................................................................. 81 
Úthólf ..................................................................................... 84 
Skilaboð á SIM-korti skoðuð........................................... 85 
Upplýsingar frá endurvarpa (sérþjónusta) ................... 85 
Þjónustuskipun.................................................................... 85 
Skilaboðastillingar.............................................................. 85 


Snið...........................................................91 
Sniðinu breytt...................................................................... 91 
Sniðum breytt...................................................................... 91 
Sniðið Ótengt....................................................................... 92 


Dagbók......................................................94 
Dagbókaratriði búin til......................................................94 
Viðvaranir í dagbók ............................................................97 
Dagbókaratriði send...........................................................97 
Innflutningur gagna...........................................................97 


Aðrar aðg. og miðlar...............................98 
Uppáhalds .............................................................................98 
Minnislisti .............................................................................99 
Reiknivél ................................................................................99 
Umreiknari ..........................................................................100 
Punktar.................................................................................101 
Klukka...................................................................................101 
Hljóðvinnsla........................................................................102 
Upptaka................................................................................103 


Þjónusta (XHTML).................................104 
Undirstöðuatriði varðandi aðgang...............................104 
Uppsetning leikjatölvunnar fyrir vafraþjónustu.......104 
Tenging mynduð................................................................105 
Bókamerki skoðuð.............................................................105 
Vafrað...................................................................................106 
Heimflutningur..................................................................108 
Tenging rofin......................................................................109 
Stillingar vafra...................................................................109 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


(Java™) Aðgerðir ...................................110 
Java-aðgerð sett upp.......................................................110 
Stillingar Java-aðgerða...................................................111 


Stjórnandi – uppsetning aðgerða 
og hugbúnaðar ......................................113 
Hugbúnaður settur upp...................................................114 
Hugbúnaður fjarlægður ..................................................115 
Minnisnotkun skoðuð......................................................115 


Tengingar...............................................116 
Bluetooth-tenging............................................................116 
Leikjatölvan tengd við tölvu ..........................................120 
Sync - ytri samstilling .....................................................121 


Úrræðaleit..............................................123 
Spurt og svarað.................................................................124 


Upplýsingar um rafhlöðu......................127 


Umhirða og viðhald ..............................128 


Mikilvægar öryggisupplýsingar............129 


Atriðaskrá .............................................133 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 
6 


Öryggisatriði 


Lesið þessar einföldu leiðbeiningar. Brot á reglum 
kann að vera hættulegt og getur varðað við lög. 
Nánari upplýsingar er að finna í handbókinni. 


Þegar aðgerðir þessarar vöru eru notaðar skal virða rétt 
annarra til einkalífs og hlýða öllum lögum. 


Ekki má kveikja á tækinu þar sem notkun 
þráðlausra síma er bönnuð eða þar sem 
hún kann að valda truflunum eða hættu. 


UMFERÐARÖRYGGI GENGUR FYRIR Ekki má 
hafa tæki í hendi við akstur. 


TRUFLUN Öll þráðlausir tæki geta orðið fyrir 
truflunum sem hafa áhrif á notagildi þeirra. 


SLÖKKT SKAL Á SÍMANUM 
Á SJÚKRASTOFNUNUM Fylgja ber öllum 
settum reglum. Slökkva skal á tækinu nálægt 
læknisbúnaði. 


HAFA SKAL SLÖKKT Á SÍMANUM 
Í FLUGVÉLUM Þráðlaus tæki geta valdið 
truflunum í flugvélum. 


SLÖKKT SKAL Á SÍMANUM ÁÐUR 
EN ELDSNEYTI ER TEKIÐ Ekki má nota 
tækið nærri eldsneytisdælu. Notist ekki 
í námunda við eldsneyti eða sterk efni. 


SLÖKKVA SKAL Á SÍMANUM ÞAR 
SEM VERIÐ ER AÐ SPRENGJA Ekki má nota 
tækið þar sem verið er að sprengja. Virða skal 
takmarkanir og fara að settum reglum. 


NOTIST AF SKYNSEMI Notist aðeins 
í hefðbundinni stöðu sem tilgreind er 
í þessum leiðbeiningum. Forðast skal 
óþarfa snertingu við loftnetið. 


VIÐURKENND ÞJÓNUSTA Aðeins viðurkennt 
starfsfólk má setja upp eða gera við tækið. 


AUKAHLUTIR OG RAFHLÖÐUR Aðeins má 
nota samþykkta aukahluti og rafhlöður. Ekki 
má tengja saman ósamhæf tæki. 


VATNSHELDNI Tækið er ekki vatnshelt. 
Halda skal símanum þurrum. 


ÖRYGGISAFRIT Brýnt er að búa til öryggisafrit 
af öllum mikilvægum upplýsingum. 


TENGING VIÐ ÖNNUR TÆKI Þegar síminn er 
tengdur öðru tæki skal lesa notendahandbók 
með því vandlega, einkum upplýsingar um 
öryggi. Ekki má tengja saman ósamhæf tæki. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 
7 


NEYÐARHRINGINGAR Tryggja skal að kveikt 
sé á tækinu og það sé virkt. Stutt er á 
eins oft og þörf krefur (til dæmis til að slíta 
símtali eða hætta í valmynd o.s.frv.) til að 
hreinsa skjáinn. Neyðarnúmerið er valið 
og síðan er stutt á 
. Gefa skal upp 
staðarákvörðun. Ekki má slíta símtali fyrr 
en að fengnum fyrirmælum þess efnis. 


Sérþjónusta 


Þráðlausa tækið sem lýst er í handbókinni er samþykkt 
til notkunar á EGSM 900 og GSM 1800 og 1900. 


Nokkrir eiginleikanna sem lýst er í þessari handbók 
eru kallaðir símkerfisþjónusta. Þetta er sérstök þjónusta 
sem hægt er að panta hjá þjónustuveitu. Slíka þjónustu 
er aðeins hægt að nýta sér að fenginni áskrift hjá 
þjónustuveitu á staðnum sem einnig veitir upplýsingar 
um notkun hennar. 


Til athugunar: Hugsast getur að sum kerfi styðji 
ekki séríslenska stafi og/eða þjónustu. 


Hleðslutæki og aukahlutir 


Til athugunar: Athuga ber tegundarnúmer 
hleðslutækja áður en þau eru notuð með þessu 
símtæki. Þetta tæki er ætlað til notkunar við 
rafstraum úr ACP-12, LCH-9 og LCH-12. 


VIÐVÖRUN! Aðeins skal nota rafhlöður, 
hleðslutæki og aukahluti sem Nokia hefur samþykkt 
til nota með tiltekinni tegund tækis. Ef notaðar eru 
aðrar gerðir gæti öll ábyrgð og samþykki sem fylgir 
tækinu fallið niður og slíkri notkun getur fylgt hætta. 


Seljandi tækisins veitir upplýsingar um fáanlega aukahluti 
sem samþykktir eru til notkunar með símanum. 


Þegar aukahlutur er tekinn úr sambandi skal taka í klóna, 
ekki leiðsluna. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Almennar upplýsingar 


8 


1. Almennar upplýsingar 


Í Nokia N-Gage™ farleikjatölvunni eru leikja- og 
tónlistaraðgerðir auk ýmissa aðgerða sem koma að góðu 
gagni við daglega notkun eins og sími, RealOne Player™, 
skilaboðasendingar, klukka, vekjari, reiknivél og dagbók. 


Límmiðar í kassanum 
• 
Á límmiðunum sem fylgja í kassanum eru mikilvægar 
upplýsingar um þjónustu við viðskiptavini. 
Leiðbeiningar um notkun límmiðanna er einnig 
að finna í kassanum. 


Biðhamur 


Vísarnir sem lýst er hér á eftir sjást þegar leikjatölvan 
er tilbúin til notkunar og engir stafir hafa verið færðir inn. 
Þá er leikjatölvan í ‘biðham’. 


A sýnir sendistyrk 
farsímakerfisins á viðkomandi 
stað. Því fleiri strik, þeim 
mun meiri sendistyrkur. 
Loftnetsteikninu fyrir ofan A 
er skipt út fyrir GPRS-teiknið 
þegar GPRS-tenging hefur 
verið stillt á Ef samband næst 
og tenging er tiltæk 
í farsímakerfinu eða 
viðkomandi endurvarpa. 
Sjá ‘Pakkagögn (General 
Packet Radio Service, GPRS)’, bls. 43 og ‘GPRS’, bls. 46. 


B sýnir skífuklukku eða stafræna klukku. Sjá einnig 
stillingar fyrir ‘Dagur og tími’, bls. 46 og stillingar fyrir 
Biðhamur→ Bakgrunnsmynd, bls. 40. 


C sýnir í hvaða farsímakerfi verið er að nota leikjatölvuna. 


D sýnir hleðslu rafhlöðunnar. Því fleiri strik, þeim mun 
meiri hleðsla. 


E Upplýsingarönd: hvaða snið er virkt. Ef sniðið er Almennt 
sést gildandi dagsetning í stað sniðheitisins. Nánari 
upplýsingar eru í ‘Upplýsingarönd - lárétt færsla’, bls. 11 og 
‘Snið’, bls. 91. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Almennar upplýsingar 


9 


F Sýnir flýtivísanir sem gilda fyrir valtakkana 
og 
. 


Ábending! Hægt er að breyta flýtivísunum 
valtakkanna og bakgrunnsmyndinni. Sjá stillingar 
fyrir ‘Biðhamur’, bls. 8. 


Til athugunar: Leikjatölvan er með skjávara. 
Ef engar aðgerðir eru í gangi í fimm mínútur er skjárinn 
hreinsaður og skjávarinn kemur upp. Sjá bls. 40. 
Skjávarinn er gerður óvirkur með því að ýta á einhvern 
takka. 


Vísar sem tengjast aðgerðum 


Eitt eða fleiri eftirfarandi teikna getur birst þegar 
leikjatölvan er í biðham: 


- Sýnir að borist hafa ný skilaboð í innhólfið 
í Skilaboðum. Ef vísirinn blikkar er lítið minni í 
leikjatölvunni og eyða verður einhverjum gögnum. 
Nánari upplýsingar eru í ‘Minni á þrotum’, bls.123. 


- Gefur til kynna að nýr tölvupóstur hafi borist 
(sérþjónusta). 


- Gefur til kynna að raddboð hafa verið móttekin. Sjá 
‘Hringt í talhólf’, bls. 16. 


- Sýnir að skilaboð bíða sendingar í úthólfi. Sjá bls. 68. 


- Sést þegar Viðv. um innhringingu hefur verið stillt á Án 
hljóðs og Viðvörunart. f. skilab. á Óvirkt í sniðinu sem er virkt. 
Sjá ‘Snið’, bls. 91. 


- Gefur til kynna að takkarnir á leikjatölvunni 
eru læstir. 


- Sýnir að vekjarinn er á. Sjá ‘Klukka’, bls. 101. 


- Sýnir að Bluetooth er virkt. Athuga skal að þegar gögn 
eru send um Bluetooth birtist 
. 


- Sýnir að öll símtöl í leikjatölvuna eru flutt. 
- Sýnir að öll símtöl í leikjatölvuna eru flutt í talhólf. 
Sjá ‘Stillingar fyrir símtalaflutning’, bls. 19. Ef um er 
að ræða tvær símalínur er teiknið fyrir símtalsflutning 
fyrir fyrri línuna 
og fyrir þá síðari er það 
. 
Sjá ‘Lína í notkun (sérþjónusta)’, bls. 41. 


- Sýnir að aðeins er hægt að hringja á línu 2 
(sérþjónusta). Sjá ‘Lína í notkun (sérþjónusta)’, bls. 41. 


Gagnatengingarvísar 


• 
Þegar aðgerð er að koma á gagnatengingu blikkar 
annar vísanna hér á eftir í biðham. 
• 
Þegar vísir sést stöðugt er tengingin virk. 


sýnir gagnahringingu, 
sýnir háhraða 
gagnatengingu, 


sést í stað loftnetsteiknisins ef GPRS-tenging er virk. 
merkir að GPRS-tengingin hefur verið sett í bið vegna 
símtals. 


sýnir símbréfssendingu, 


sýnir Bluetooth-tengingu. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Almennar upplýsingar 


10 


Valmynd 


• 
Stutt er á 
(valmyndartakka) til að 
opna aðalvalmyndina. 
Úr valmyndartöflunni er 
hægt að komast í allar 
aðgerðir í leikjatölvunni. 


Valkostir í 
valmyndinni: Opna, 
Sem listi / Töfluform, 
Færa, Færa í möppu, Ný 
mappa, Hjálpog Hætta. 


Að fara um valmyndina 
• 
Stutt er efst 
, neðst 
, vinstra megin 
og hægra megin 
á stýritakkann til að fara 
um valmyndina. 
Til athugunar: 
Hægt er að styðja á 
stýritakkann til að ferðast 
skáhallt meðan leikir eru 
spilaðir. 


Aðgerðir og möppur opnaðar 
• 
Skrunað er að aðgerð eða möppu og stutt á miðju 
stýritakkans 
(sýnt með blárri ör 5) til að opna hana. 
Ábending!Valið er Valkostir→ Sem listi ef skoða 
á lista yfir aðgerðirnar. 


Aðgerðum lokað 
• 
Farið er til baka með því að styðja á Til baka eins 
oft og þarf til að fara aftur í biðham eða valið er 
Valkostir→ Hætta. 


Ef stutt er á 
og haldið niðri fer leikjatölvan aftur 
í biðham og aðgerðin er skilin eftir opin í bakgrunni. 


Til athugunar: Þegar stutt er á 
er símtali 
alltaf slitið, þó að önnur aðgerð sé í gangi og birt 
á skjánum. 


Þegar slökkt er á leikjatölvunni er aðgerðum lokað 
og óvistuð gögn eru sjálfkrafa vistuð. 


Valmyndinni endurraðað 


Hægt er að endurraða valmyndinni að vild. Setja má 
aðgerðir sem lítið eru notaðar í möppur og færa aðgerðir 
sem mikið eru notaðar úr möppu í valmyndina. Einnig má 
búa til nýjar möppur. 
1 Skrunað er að atriðinu sem á að færa og valið 
Valkostir→ Færa. Gátmerki er sett við aðgerðina. 
2 Valatriðið er fært þangað sem það á að fara og stutt á 
Í lagi. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Almennar upplýsingar 


11 


Að fara milli aðgerða 


Ef nokkrar aðgerðir eru 
opnar og skipta á úr einni 
aðgerð yfir í aðra: Stutt er 
á 
(valmyndartakkann) 
og honum haldið inni. 
Aðgerðaglugginn opnast 
með lista yfir aðgerðirnar 
sem eru opnar. Skrunað 
er að aðgerð og stutt á 
til að fara í hana. 


Til athugunar: 
Ef minni er orðið lítið er hugsanlegt að leikjatölvan loki 
einhverjum aðgerðum. Leikjatölvan vistar öll óvistuð 
gögn áður en aðgerðinni er lokað. 


Valkostalistar 


Valkostir 


Í þessari notendahandbók er hægt að sjá skipanir 
valkostalista. Þessir listar sýna hvaða skipanir eru tiltækar 
á ólíkum skjám og við mismunandi aðstæður. 


Til athugunar: Það fer eftir skjánum hverju sinni 
hvaða skipanir eru tiltækar. 


Ábending! Þegar stutt er á stýritakkann birtist 
í sumum tilvikum styttri listi með helstu skipunum 
sem eru tiltækar á viðkomandi skjá. 


Hjálp 


Nokia N-Gage leikjatölvan 
er með innbyggða hjálp sem 
hægt er að opna í öllum 
aðgerðum sem hafa listann 
Valkostir. Stutt er á 
takkann 
til að opna 
Valkostir. 


Upplýsingarönd - lárétt færsla 


Í upplýsingaröndinni sjást: 
• 
litlar örvar eða hnappar sem sýna hvort hægt er að fara 
á aðra skjái, möppur eða skrár. 
• 
vísum breytt, sjá ‘Texti 
ritaður’, bls. 69. 
• 
aðrar upplýsingar, t.d. 
2/14 merkja að myndin er 
önnur af 14 myndum í möppunni. Stutt er á 
til að 
sjá næstu mynd. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Almennar upplýsingar 


12 


Atriði sem eru sameiginleg 
öllum aðgerðum 


• 
Atriði opnuð til skoðunar - Í lista yfir skrár eða 
möppur er atriði opnað með því að skruna að því 
og styðja á stýritakkann eða velja Valkostir→ Opna. 
• 
Atriðum breytt - Ef opna á atriði til að breyta því 
þarf stundum að opna það fyrst til að skoða og síðan 
velja Valkostir→ Breyta ef breyta á efni þess. 
• 
Atriði endurnefnd - ef gefa á skrá eða möppu nýtt 
heiti er skrunað að henni og valið Valkostir→ 
Endurskíra. 
• 
Atriði fjarlægð, atriðum eytt - Skrunað er að atriðinu 
og valið Valkostir→ Eyða eða stutt á 
. Ef eyða 
á mörgum atriðum í einu þarf fyrst að merkja þau. 
Sjá hér á eftir: ‘Atriði merkt’. 
• 
Atriði merkt - Nokkrar aðferðir eru til að velja atriði 
í lista. 
• Ef velja á eitt atriði í einu er skrunað að því og stutt 
á Valkostir→ Merkja/afmerkja→ Merkja eða stutt er 
á 
og stýritakkann um leið. Gátmerki er sett við 
atriðið. 
• Ef velja á öll atriði í lista er valið 
Valkostir→ Merkja/afmerkja→ Merkja öll. 
• 
Mörg atriði merkt - Stutt er á 
og haldið niðri og 
um leið er stýritakkinn færður upp eða niður. Um leið 
og valið færist er gátmerki sett við atriðin. Vali er lokið 
með því að hætta að skruna með stýritakkanum og 
sleppa síðan 
. Þegar öll atriði sem óskast hafa 


verið valin er hægt að færa þau eða eyða þeim með 
því að velja Valkostir→ Færa í möppu eða Eyða. 
• 
Atriði er afmerkt (merking ógilt) með því að skruna 
að því og velja Valkostir→ Merkja/afmerkja→ Afmerkja 
eða stutt er á 
og stýritakkann um leið. 
• 
Möppur búnar til - Ef búa á til möppu er valið 
Valkostir→ Ný mappa. Beðið er um heiti möppu 
(hámark 35 stafir). 
• 
Atriði færð yfir í möppu - Ef færa á atriði yfir í möppu 
eða milli mappa er valið Valkostir→ Færa í möppu 
(sést ekki ef engar möppur eru tiltækar). Þegar valið er 
Færa í möppu opnast listi yfir tiltækar möppur og einnig 
sést slóð aðgerðarinnar (þegar flytja á atriði úr möppu). 
Valin er mappa sem flytja á aðgerðina í og stutt á Í lagi. 
Ábending! Upplýsingar um innskot texta og talna 
eru í ‘Texti ritaður’, bls. 69. 


Leitað að atriðum 


Hægt er að leita að heiti, 
skrá, möppu eða flýtivísun 
með því að nota leitarsviðið. 
Leitarsviðið er ekki alltaf 
sjálfkrafa sýnilegt en þá má 
kalla það fram með því að 
velja Valkostir→ Leita eða 
með því að byrja að rita stafi. 
1 Byrjað er að leita að atriði 
með því að færa texta inn 
í leitarsviðið. Leikjatölvan 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Almennar upplýsingar 


13 


byrjar strax að leita að samsvörunum og færir valið á 
bestu samsvörunina. 
Ef gera á leitina nákvæmari eru ritaðir fleiri stafir og 
valið færist þá á atriðið sem best samsvarar stöfunum. 
2 Þegar rétta atriðið er fundið er stutt á 
til að 
opna það. 


Hljóðstyrkur 


Í símtali eða þegar eitthvert annað 
hljóð er á er hægt að styðja á 
eða 
til að hækka eða lækka hljóðið. 


Raddstyrksteikn: 
- fyrir símtól og heyrnartól, 
- táknar hátalara. 


Ábending! Það er skemmtilegt að nota höfuðtólin 
sem fylgja með í símtölum, leikjum eða til að hlusta á 
tónlist. 


Hátalari 


Hátalari er í leikjatölvunni fyrir handfrjálsa notkun. 
Staðsetning hátalarans sést á yfirlitsmyndinni yfir 
takkana og einstaka hluta tækisins í Stutta leiðarvísinum. 
Hátalarinn gerir kleift að tala í leikjatölvuna og hlusta úr 
lítilli fjarlægð án þess að þurfa að halda á henni, t.d. má 
hafa hana á borði. Hátalarann er hægt að nota í símtali, í 
aðgerðum sem tengjast hljóði og þegar margmiðlunarboð 
eru skoðuð. RealOne Player™ notar hátalarann þegar horft 


er á myndinnskot. Með hátalaranum verður auðveldara 
að nota aðrar aðgerðir meðan á símtali stendur. 


Hátalarinn settur á 


Ef skipta á yfir í hátalarann í miðju símtali er valið 
Valkostir→ Virkja hátalara. Tónn heyrist, 
sést 
í upplýsingaröndinni og hljóðstyrksvísirinn breytist. 


Mikilvægt: Ekki má halda leikjatölvunni að eyra 
meðan hátalarinn er í notkun þar sem hljóðstyrkurinn 
kann að vera mjög mikill. 


Hátalarann þarf að setja á sérstaklega í hverju símtali 
en hljóðaðgerðir eins og Hljóðvinnsla og Upptaka nota 
hátalarann sjálfkrafa. 


Slökkt á hátalaranum 


• 
Þegar símtal er í gangi eða verið er að spila tónlist 
skal velja Valkostir→ Virkja símtól. 


Höfuðtól tengd og notuð 


Hægt er að hlusta á útvarp eða tónlistarspilara 
í leikjatölvunni með HDD-2 höfuðtólunum sem fylgja 
með. Takkaborðið er notað til að hringja. Þegar símtalið 
er hafið er hægt að nota höfuðtólin til að tala við og 
hlusta á hinn aðilann. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Almennar upplýsingar 


14 


HDD-2 höfuðtólin tengd 


Endanum á svörtu höfuðtólasnúrunni er stungið í tengið 
(1) á leikjatölvunni. Á sama hátt er gráu 
höfuðtólasnúrunni stungið í tengið (2). 


Þar sem höfuðtólasnúran er notuð sem loftnet fyrir 
útvarpið ætti hún að hanga laus. 


VIÐVÖRUN! Það getur skaðað heyrnina að hlusta 
á tónlist á háum styrk. Ef breyta skal hljóðstyrknum á 
meðan höfuðtólin eru tengd við leikjatölvuna er stutt 
á 
eða 
. 


VIÐVÖRUN! Notkun höfuðtóla dregur úr getu 
til að heyra utanaðkomandi hljóð. Ekki skal nota 
höfuðtól þar sem það getur ógnað öryggi. 


Höfuðtólin notuð til að svara hringingum 


Ef svara á hringingu á meðan heyrnartólin eru notuð 
er ýtt á fjarstýrihnappinn (3) sem er á hljóðnemastykki 
höfuðtólanna. Sjá “HDD-2 höfuðtólin tengd” á bls. 14. 
Símtalinu er slitið með því að ýta aftur á hnappinn. 


Meðfylgjandi snúrur tengdar 
og notaðar 


Í sölupakkanum eru tvær tengisnúrur sem hægt er að nota 
með leikjatölvunni. 
1 Hægt er að tengja leikjatölvuna við samhæf hljómtæki 
(til dæmis geislaspilara) með því að nota ADE-2 
hljóðtengisnúruna sem fylgir með (3). 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Almennar upplýsingar 


15 


Til athugunar: Fylgjast skal með upptöku í 
gegnum höfuðtólatengi ytri búnaðarins. Stilla skal 
hljóðstyrk ytri búnaðarins þannig að engar 
truflanir verði. 
2 Hægt er að nota Nokia Audio Manager til að hafa 
umsjón með hljóðskrám. Ef tengja á leikjatölvuna 
við samhæfa tölvu skal nota DKE-2 USB Mini-B 
snúruna (1) sem fylgir með. Nánari upplýsingar 
um ‘Nokia Audio Manager’ , eru á bls.34 . 
Til athugunar: Þegar USB-kapallinn er tengdur 
kemst hvorki tónlistarspilarinn né önnur forrit að 
minniskortinu. Þegar USB-kapallinn er fjarlægður 
verður minniskortið aðgengilegt öllum forritum. 
3 Hægt er að tengja leikjatölvuna við eigin höfuðtól 
með ADA-2 millisnúrunni (2). 
Mikilvægt! Setja skal hugbúnaðinn Nokia Audio 
Manager upp af geisladiskinum áður en DKE-2 USB 
Mini-B snúran er tengd. 


Samnýtt minni 


Eftirfarandi aðgerðir leikjatölvunnar nota samnýtt minni: 
leikir , tengiliðir, textaskilaboð, margmiðlunarboð, 
myndir og hringitónar, RealOne Player™, dagbók og 
minnispunktar, og sóttar aðgerðir. Ef þessar aðgerðir 
eru notaðar er minna minni eftir fyrir aðrar aðgerðir. 
Þetta á sérstaklega við um mikla notkun þessara aðgerða. 
Ef t.d. margir leikir eru settir upp eða margar myndir 
vistaðar getur það notað allt samnýtta minnið og þá 


birtast skilaboð um það að minnið sé fullt. Ef það gerist 
skal eyða einhverjum leikjum, myndum eða öðrum 
færslum sem taka samnýtt minni. 


Til athugunar: Tónlistarskrár eru geymdar á 
minniskortinu og nota því ekki samnýtta minnið í 
leikjatölvunni. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Leikjatölvan notuð sem sími 


16 


2. Leikjatölvan notuð sem sími 


Hringt 


1 Í biðham er svæðis- 
og símanúmer fært inn. 
Stutt er á 
eða 
til 
að flytja bendilinn. Stutt 
er á 
til að fjarlægja 
númer. 
• Þegar hringt er milli 
landa er stutt tvisvar 
á 
til að hringja 
úr landi (táknið+ 
kemur í stað 
aðgangsnúmers fyrir millilandasímtöl) og svo er 
valið landsnúmer, svæðisnúmer án 0 og símanúmer. 
Til athugunar: Símtöl sem hér er lýst sem 
millilanda- geta í sumum tilvikum verið milli 
svæða í sama landi. 
2 Stutt er á 
til að hringja í númerið. 
3 Stutt er á 
til að ljúka samtalinu (eða hætta 
við að hringja). 
Ábending! Eigi að breyta hljóðstyrk meðan 
á símtali stendur er stutt á 
til að auka og 
til að minnka hljóðstyrkinn. 


Til athugunar: Þegar stutt er á 
er 
símtali alltaf slitið, þó að önnur aðgerð sé í gangi. 


Um hringingar með raddmerkjum, sjá ‘Hringt með 
raddmerki’, p. 55. 


Hringt með því að nota skrána 
Tengiliðir 


1 Ef opna á skrána Tengiliðir er farið 
í Valmynd→ Tengiliðir. 
2 Eigi að leita að tengilið skal skruna að nafni 
viðkomandi. Eða fyrstu stafirnir í nafninu eru ritaðir. 
Leitarsviðið opnast sjálfkrafa og listi yfir nöfn sem 
samsvara stöfunum er birtur. 
3 Stutt er á 
til að hefja símtalið. 
Ef fleiri en eitt númer eru tengd aðilanum er skrunað 
að því rétta og stutt á 
til að hefja símtalið. 


Hringt í talhólf 


Talhólfið (sérþjónusta) er símsvari sem tekur við 
skilaboðum frá fólki sem ekki tekst að ná sambandi 
við notandann. 
• 
Ef hringja á í talhólfið er stutt á 
og síðan 
eða stutt er á 
og haldið niðri í biðham. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Leikjatölvan notuð sem sími 


17 


• 
Ef beðið er um númer talhólfs er það fært inn og stutt 
á Í lagi. Þjónustuveitan lætur þetta númer í té. 


Sjá einnig ‘Stillingar fyrir símtalaflutning’, bls. 19. 


Mögulegt er að hver lína hafi eigið talhólfsnúmer, sjá ‘Lína 
í notkun (sérþjónusta)’ á bls. 41. 


Talhólfsnúmeri breytt 


Ef breyta á símanúmeri talhólfsins er farið í Valmynd→ 
Verkfæri→ Talhólf og valið Valkostir→ Breyta númeri. 
Númerið er fært inn (fáanlegt hjá þjónustuveitunni) 
og stutt á Í lagi. 


Ábending! Ef talhólfið krefst aðgangsorðs í hvert 
sinn sem hringt er í það til að hlusta á skilaboð er hægt 
að bæta DTMF-númeri aftan við talhólfsnúmerið. 
Þannig er aðgangsorðið sjálfkrafa gefið upp í hvert sinn 
sem hringt er í talhólfið. Til dæmis +44123 
4567p1234# þar sem 1234 er lykilorðið og ‘p’ setur 
inn hlé í um tvær sekúndur fyrir eða milli DTMF-stafa. 


Símanúmer hraðvalið 


Hraðvalstaflan er kölluð fram með því að fara 
í Valmynd→ Verkfæri→ Hraðval. 


1 Símanúmeri er úthlutað á einhvern hraðvalstakkann 
( 
- 
), sjá ‘Hraðvalstökkum úthlutað’, bls. 56. 
2 Aðgerðin Valmynd→ Verkfæri→ Stillingar f. 
hringingu→ Hraðval er stillt á Virkt. Hringt í númerið: Í 
biðham er stutt á viðkomandi hraðvalstakka og 
þar til hringing hefst. 


Símafundur 


Símafundir eru sérþjónusta sem gerir kleift að halda 
símafund með allt að sex þátttakendum, að upphafsmanni 
meðtöldum. 
1 Hringt er til fyrsta þátttakanda. 
2 Hringt er í nýjan þátttakanda með því að velja 
Valkostir→Ný hringing. Númer þátttakandans er 
fært inn eða flett upp á því í minni og stutt á Í lagi. 
Fyrra símtalið er sjálfkrafa sett í bið. 
3 Þegar næstu hringingu er svarað er fyrsti 
þátttakandinn í símafundinum sóttur. Valið er 
Valkostir→Símafundur. 
4 Ef bæta á nýjum 
þátttakanda í símtalið 
er 2. liður endurtekinn og 
síðan valið Valkostir→ 
Símafundur→Bæta í 
símafund. 
• Ef einkasamtal á að 
fara fram við einn 
þátttakenda: Valið 
er Valkostir→ 
Símafundur→ Einkamál. 
Skrunað er að viðkomandi þátttakanda og stutt 
á Einkamál. Símafundurinn er settur í bið í 
leikjatölvunni og hinir þátttakendurnir geta haldið 
áfram að tala saman meðan einkasamtalið fer fram. 
Þegar einkasamtalinu er lokið skal velja Valkostir→ 
Bæta í símafund til að fara aftur í símafundinn. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Leikjatölvan notuð sem sími 


18 


• Hægt er að taka einn þátttakanda úr símafundi 
með því að velja Valkostir→ Símafundur→ Sleppa 
þátttakandaog skruna síðan að þátttakandanum 
og styðja á Sleppa. 
Ábending! Fljótlegast er að hringja nýtt 
símtal með því að hringja í númerið og styðja 
á 
til að hefja símtalið. Fyrra símtalið 
er sjálfkrafa sett í bið. 
5 Ef ljúka á símtalinu sem er í gangi er stutt á 
. 


Hringingu svarað 


• 
Ef svara á hringingu er stutt á 
eða á 
fjarstýrihnappinn ef meðfylgjandi höfuðtól eru notuð. 
• 
Ef slíta á símtalinu er stutt á 
eða á 
fjarstýrihnappinn ef meðfylgjandi höfuðtól eru notuð. 


Ef ekki á að svara símtali er stutt á 
. Sá sem 
hringir heyrir þá “á tali” tón. 


Þegar hringt er í símann er stutt á Hljótt til að deyfa 
hringitóninn. 


Ábending: Um stillingu hringitóna fyrir 
mismunandi umhverfi og aðstæður, t.d. ef leikjatölvan 
á að vera hljóðlaus, er fjallað í ‘Snið’, bls. 91. 


Til athugunar: Hugsanlegt er að leikjatölvan 
tengi rangt nafn við símanúmerið. Þetta getur gerst 
ef símanúmer þess sem hringir er ekki geymt undir 
Tengiliðir en sjö síðustu tölustafirnir samsvara 


öðru númeri sem er geymt undir Tengiliðir. Þá er 
auðkenning símtalsins ekki rétt. 


Ábending! Ljúka má öllum símtölum í einu ef valið 
er Valkostir→Slíta öllum símtölum og stutt á Í lagi. 


Biðþjónusta fyrir símtöl (sérþjónusta) 


Þegar þessi sérþjónusta er gerð virk birtast boð um 
hringingu meðan símtal stendur yfir. Sjá ‘Símtal í bið: 
(sérþjónusta)’, bls. 41. 
1 Meðan á símtali stendur er stutt á 
til að 
svara hringingu í bið. Fyrsta símtalið er sett í bið. 
Víxlað er milli tveggja símtala með því að styðja 
á Víxla. 
2 Ef ljúka á símtalinu sem er í gangi er stutt á 
. 


Ábending! Ef aðgerðin Símtalsflutningur→ Ef á tali 
hefur verið gerð virk til að flytja t.d. símtöl í talhólfið er 
símtal líka flutt ef því er hafnað. Sjá ‘Stillingar fyrir 
símtalaflutning’, bls. 19. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Leikjatölvan notuð sem sími 


19 


Valkostir í símtali 


Margir valkostanna sem hægt 
er að nota meðan á símtali 
stendur eru sérþjónusta. Stutt 
er á Valkostir meðan á 
símtali stendur og bjóðast þá 
einhverjir eftirtalinna 
valkosta: 


Hljóðnemi af eða Hljóðn. á, Slíta 
símtali í gangi, Slíta öllum 
símtölum, Í bið eða Úr bið, Ný 
hringing, Símafundur, 
Einkamál, Sleppa þátttakanda, Svara og Hafna. 


Víxla er notað til að fara á milli virks símtals og biðsímtals. 


Færa er notað til að tengja upphringingu eða símtal 
í bið við símtal í gangi og til að aftengja sjálfan sig 
báðum símtölunum. 


Senda DTMF-tóna er notað til að senda DTMF-tóna, 
til dæmis aðgangsorð eða reikningsnúmer. 


Útskýring: DTMF-tónar eru tónarnir sem heyrast 
þegar stutt er á talnatakkana á takkaborði leikjatölvunnar. 
Með DTMF-tónum er hægt að eiga samskipti við raddhólf 
og tölvustýrð símkerfi, svo dæmi sé tekið: 
1 Tölustafirnir eru færðir inn með 
- 
. Í hvert 
sinn sem stutt er á takka verður til DTMF-tónn sem er 
fluttur meðan símtalið er í gangi. Stutt er oft á 
til að framkalla: *, p (setur inn u.þ.b. tveggja sekúndna 


hlé á undan og á milli DTMF-stafa) og w (ef þessi stafur 
er notaður er það sem á eftir kemur ekki sent fyrr en 
stutt er aftur á Senda í símtalinu). Stutt er á 
til að framkalla #. 
2 Tónninn er sendur með því að styðja á Í lagi. 
Ábending! Einnig er hægt að geyma runu DTMF- 
tóna fyrir tengiliðaspjald. Þegar hringt er í tengiliðinn 
er hægt að sækja rununa. DTMF-tónunum er bætt við 
símanúmerið eða DTMF-tónar svið á tengiliðaspjaldinu. 


Stillingar fyrir símtalaflutning 


Farið er í Valmynd→ Verkfæri→ Símt.flutningur. 


Með þessari sérþjónustu er hægt að beina hringingum 
annað, til dæmis í talhólfsnúmerið. Nánari upplýsingar 
fást hjá þjónustuveitu. 
• 
Valinn er einhver flutningsvalkostanna, t.d. Ef á tali til 
að flytja símtöl þegar númerið er á tali eða símtölum 
er hafnað. 
• 
Valið er Valkostir→ Gera virkan til að gera 
flutningsstillingarnar virkar, Ógilda til að gera 
flutningsstillingarnar óvirkar, Ath. stöðu til að kanna 
hvort flutningurinn er virkur eða ekki. 
• 
Ef hætta á við allan virkan flutning er valið 
Valkostir→ Ógilda alla flutninga. 


Upplýsingar um flutningsvísana eru í ‘Vísar sem tengjast 
aðgerðum’, bls. 9. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Leikjatölvan notuð sem sími 


20 


Til athugunar: Ekki er hægt að hafa útilokun 
símtala og símtalsflutning í gangi samtímis. 
Sjá ‘Útilokanir (sérþjónusta)’, bls. 50. 


Notkunarskrá - 
símtalaskrá og almenn 
notkunarskrá 


Farið er í Valmynd→ Aðrar aðg.→Notkunarskrá. 


Í notkunarskránni er hægt að fylgjast með símtölum, 
skilaboðum, pakkagagnatengingum og símbréfa- og 
gagnasendingum sem leikjatölvan skráir. Hægt er að 
afmarka leit í skránni til að fá fram aðeins eina tegund 
samskipta og búa til ný tengiliðaspjöld byggð á 
upplýsingum í skránni. 


Til athugunar: Tengingar við talhólfið, 
margmiðlunarboðastöðina eða vafrasíður eru sýndar 
sem gagnasendingar eða pakkagagnatengingar 
í almennu notkunarskránni. 


Ábending! Ef skoða á lista yfir send skilaboð 
er farið í Skilaboð→ Send. 


Skrá yfir nýlegar hringingar 


Farið er í Valmynd→ Aðrar aðg.→ Notkunarskrá→ 
Síðustu hring. 


Móttekin símtöl, símtöl sem ekki er svarað og númer sem 
hringt er í eru skráð í símanum ásamt áætlaðri lengd 


símtala og kostnaði við þau. Móttekin símtöl og símtöl sem 
ekki er svarað eru aðeins skráð ef símafyrirtækið styður 
þessar aðgerðir, kveikt er á leikjatölvunni og hún innan 
þjónustusvæðis. 


Teikn: 


fyrir Ósvarað, 
fyrir Móttekin og 
Hringt var í. 


Valkostir í yfirlitum um símtöl í 
símann og úr honum Hringja, Taka númer, Eyða, Hreinsa 
skrá, Bæta við Tengiliði, Hjálpog Hætta. 


Hringingum svarað og ekki svarað 


Ef skoða á lista yfir síðustu 20 símtöl sem ekki var svarað 
(sérþjónusta) er farið í Notkunarskrá→ Síðustu hring.→ 
Ekki svarað. 


Ábending! Ef ábending birtist í biðham um að 
símtölum hafi ekki verið svarað er stutt á Sýna til að 
komast í listann yfir símtöl sem ekki hefur verið svarað. 
Hægt er að hringja í viðkomandi með því að skruna 
að nafninu eða númerinu og styðja á 
. 


Ef skoða á lista yfir síðustu 20 símtöl sem hefur verið 
svarað (sérþjónusta) er farið í Notkunarskrá→ Síðustu 
hring.→ Svarað. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Leikjatölvan notuð sem sími 


21 


Valin númer 


Ábending! Stutt 
er á 
í biðham 
til að opna yfirlitið 
Hringt var í. 


Sjá má síðustu 20 
símanúmerin sem hafa verið 
valin ef farið er í 
Notkunarskrá→ Síðustu 
hring.→ Hringt í númer. 


Eyða nýlegum símtölum 
• 
Ef hreinsa á alla lista yfir nýlegar hringingar er valið 
Valkostir→ Eyða síðustu hring. í aðalyfirlitinu yfir 
nýlegar hringingar. 
• 
Ef hreinsa á einhverja símtalaskrána er viðkomandi skrá 
opnuð og valið Valkostir→ Hreinsa skrá. 
• 
Einstök atriði eru hreinsuð með því að opna skrána, 
skruna að atriðinu og styðja á 
. 


Lengd símtals 


Farið er í Valmynd→ Aðrar aðg.→ Notkunarskrá→ 
Lengd símtala. 


Hægt er að skoða áætlaða lengd símtala í og úr símanum. 


Til athugunar: Tíminn sem birtist á reikningum 
þjónustuveitunnar fyrir símtöl kann að vera breytilegur 
eftir eiginleikum símkerfisins, sléttun fjárhæða við gerð 
reikninga og öðru slíku. 


Ábending! Ef skoða á lengd símtals meðan á því 
stendur er valið Valkostir→ Stillingar→ Sýna lengd 
símtala→ Já. 


Teljarar hreinsaðir - Valið er Valkostir→ Hreinsa teljara. 
Fyrir þessa aðgerð þarf númer fyrir læsingu, sjá ‘Öryggi’, 
bls. 47. Einstök atriði eru hreinsuð með því að skruna að 
þeim og styðja á 
. 


Hringingarkostnaður (sérþjónusta) 


Farið er í Valmynd→ Aðrar aðg.→ Notkunarskrá→ 
Hringingarkostnaður. 


Með þessari sérþjónustu er hægt að kanna kostnað við 
síðasta símtal eða öll símtöl. Símtalskostnaðurinn er 
tekinn saman fyrir hvert SIM-kort. 


Til athugunar: Reikningar þjónustuveitunnar fyrir 
hringingar og þjónustu kunna að vera breytilegir eftir 
eiginleikum símkerfisins, sléttun fjárhæða við gerð 
reikninga, sköttum og öðru slíku. 


Takmörk sem þjónustuveita setur á 
hringingarkostnaði 


Þjónustuveitan getur takmarkað kostnað við símtöl við 
ákveðinn fjölda skrefa eða upphæð. Þegar takmörkin 
eru virk er einungis hægt að hringja meðan hámarkinu 
hefur ekki verið náð (takmörkum á hringingarkostnaði) og 
símkerfið verður að styðja takmörk á hringingarkostnaði. 
Fjöldi ónýttra skrefa eða upphæð sem eftir er sést meðan 
á símtali stendur og í biðham. Þegar takmörkunum er náð 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Leikjatölvan notuð sem sími 


22 


birtist athugasemdin Hámarks hringingarkostnaði náð 
birtist. Hjá þjónustuveitunni má fá upplýsingar um 
takmörk kostnaðar og einingaverð. 


Kostnaður sýndur sem skref eða peningaupphæð 
• 
Hægt er að stilla leikjatölvuna þannig að hún sýni 
taltíma til ráðstöfunar í skrefum eða fjárhæð. Fyrir 
þessa aðgerð getur þurft PIN2-númer, sjá bls. 47. 
1 Valið er Valkostir→ Stillingar→ Sýna kostnað í. 
Valkostirnir eru Gjaldmiðli og Einingum. 
2 Ef valið er Gjaldmiðlibirtast boð um að tilgreina 
einingarverðið. Gjald símafyrirtækisins er fært 
inn og stutt á Í lagi. 
3 Heiti gjaldmiðils er ritað. Nota skal þriggja stafa 
skammstöfun, t.d. ISK. 
Til athugunar: Þegar inneign á hleðslukorti eða 
öðru sambærilegu er búin gæti aðeins verið hægt að 
hringja í neyðarnúmerið sem leikjatölvan er stillt á 
(t.d. 112 eða annað opinbert neyðarnúmer). 


Eigin kostnaðartakmörk sett 


1 Valið er Valkostir→ Stillingar→ Takm. á hring.kostn.→ 
Virkt. 
2 Leikjatölvan biður um takmörkin í einingum. 
Fyrir þessa aðgerð getur þurft PIN2-númer. 
Það fer eftir stillingu á Sýna kostnað í hvort 
færður er inn skrefafjöldi eða fjárhæð. 


Þegar notandinn hefur náð hámarkinu stöðvast teljarinn 
og boðin Núllstilla teljara fyrir heildarkostnað hringinga 
birtist. Hægt er að hringja aftur ef farið er í Valkostir→ 


Stillingar→ Takm. á hring.kostn.→ Óvirkt. Fyrir þessa aðgerð 
getur þurft PIN2-númer, sjá bls. 47. 


Teljarar hreinsaðir - Valið er Valkostir→ Hreinsa teljara. 
Fyrir þessa aðgerð getur þurft PIN2-númer, sjá bls. 47. 
Einstök atriði eru hreinsuð með því að skruna að þeim 
og styðja á 
. 


GPRS-gagnamælir 


Farið er í Valmynd→ Aðrar aðg.→ Notkunarskrá→ 
GPRS-gagnam.. 


Notað til að kanna magn sendra og móttekinna gagna 
í GPRS-tengingu. Hugsanlega fer gjald fyrir GPRS- 
tengingar eftir því hversu mikið er sent og móttekið 
af gögnum. 


Almenna notkunarskráin skoðuð 


Farið er í Valmynd→ Aðrar aðg.→ Notkunarskrá og 
stutt á 
og síðan á 
. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Leikjatölvan notuð sem sími 


23 


Í almennu notkunarskránni 
sést við hvert samskiptaatriði 
nafn sendanda og viðtakanda, 
símanúmer, heiti 
þjónustuveitu eða 
aðgangsstaður. 


Til athugunar: 
Undiratriði, svo sem 
skilaboð sem eru send í 
tveimur eða fleiri hlutum 
og pakkagagnatengingar 
eru skráð sem eitt samskiptaatriði. 


Teikn: 
fyrir símtöl inn og 
fyrir símtöl út og 
fyrir samskipti sem hafa mistekist. 


Leitað með afmörkunum í skránni 
1 Valið er Valkostir→ Sía. Listi yfir síur opnast. 
2 Skrunað er að síu og stutt á Velja. 


Efni notkunarskrárinnar eytt 
• 
Ef eyða á öllu efni notkunarskrár er valið Valkostir→ 
Hreinsa notk.skrá. Staðfest er með því að styðja á JÁ. 


Pakkagagnamælir og tengingarteljari 
• 
Hægt er að sjá hversu mikið af gögnum, mælt í 
kílóbætum, hefur verið flutt og hversu lengi tiltekin 
tenging hefur staðið er skrunað að innkomnu eða 
útsendu atriði og valið Valkostir→ Skoða frekari uppl.. 


Stillingar notkunarskrár 
• 
Valið er Valkostir→ Stillingar. Stillingalistinn opnast. 
• Skráning varir - Atriðin eru áfram í minni 
leikjatölvunnar í tiltekinn fjölda daga en síðan 
sjálfkrafa eytt úr minninu. 
Til athugunar: Ef valið er Engin skráninger 
öllu efni notkunarskrár, nýlegum hringingum 
og tilkynningum um skilaboð eytt. 
• Fyrir Lengd símtala, Sýna kostnað í, Takm. á 
hring.kostn., sjá undirkaflana ‘Lengd símtals’ og 
‘Hringingarkostnaður (sérþjónusta)’ framar í þessum 
kafla. 


SIM-skrá 


Farið er í Valmynd→ Verkfæri→ SIM- 
nafnaskrá. 


Á SIM-kortinu kann að bjóðast viðbótarþjónusta sem 
hægt er að nálgast í þessari möppu. Sjá einnig ‘Tengiliðir 
afritaðir milli SIM-kortsins og minnisins í leikjatölvunni’, 
bls. 52, ‘Staðfesta SIM-þjónustu’, bls. 48, ‘Fastar 
símtalastillingar’, bls. 48 og ‘Skilaboð á SIM-korti skoðuð’, 
bls. 85. 


Valkostir í SIM-skránni: 
Opna, Hringja, Nýr SIM-tengiliður, Breyta, Eyða, Merkja/ 
Afmerkja,Afrita í Tengiliði, Eigin númer, SIM-upplýsingar, 
Hjálp og Hætta. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Leikjatölvan notuð sem sími 


24 


Til athugunar: Upplýsingar um notkun, verð 
og framboð á SIM-þjónustu fást hjá söluaðila 
SIM-kortsins, til dæmis símafyrirtæki, þjónustuveitu 
eða öðrum söluaðilum. 


• 
Í SIM-skránni má sjá nöfn og númer sem geymd eru 
á SIM-kortinu, hægt er að bæta við nöfnum og breyta 
þeim og einnig hringja. 


Minniskort 


Farið er í Valmynd→ Verkfæri→ 
Minniskort. 


Ef minniskort er til staðar er hægt að nota það til að 
geyma leiki, tónlistarskrár, margmiðlunarskrár eins og 
myndinnskot og hljóðskrár, myndir, skilaboðaupplýsingar 
og til að taka öryggisafrit af upplýsingum í minni 
leikjatölvunnar. 


Mikilvægt: Öll minniskort skal geyma þar sem börn 
ná ekki til. 


Til athugunar: Aðeins skal nota samhæf 
margmiðlunarkort (MMC) með þessu tæki. Önnur 
minniskort, eins og SD (Secure Digital) passa ekki í 
MMC-kortaraufina og eru ekki samhæf við þetta tæki. 
Notkun ósamhæfra minniskorta getur skemmt 
minniskortin og símann og gögn á ósamhæfu 
minniskorti gætu spillst. 


Til athugunar: Upplýsingar um hvernig hægt 
er að nota minniskortið með öðrum aðgerðum í 


leikjatölvunni er að finna í köflum um viðkomandi 
aðgerðir. 


Valkostir á minniskorti: Afrita 
minni tækis, Endurh. frá korti, Forsníða minniskort, Nafn 
minniskorts, Setja lykilorð, Breyta lykilorði, Fella niður 
lykilorð, Taka m.kort úr lás, Upplýs. um minni, Hjálp og 
Hætta. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Leikjatölvan notuð sem sími 


25 


Minniskortinu komið fyrir 


1 Ganga skal úr skugga um að slökkt sé á leikjatölvunni. 
Ef kveikt er á leikjatölvunni skal styðja á og halda 
inni til að slökkva á henni. 
2 Bakhlið símans er snúið upp, bakhliðinni rennt af 
og fingri rennt í raufina og rafhlöðunni síðan lyft. 


Sjá leiðbeiningar um hvernig hliðarnar eru fjarlægðar 
í “SIM-korti komið fyrir” í stutta leiðarvísinum. 
3 Minniskortið sem fyrir er er fjarlægt (ef það er í). 
4 Minniskortið er sett í raufina (eins og sýnt er á 
myndinni). 
Ganga skal úr skugga um að gyllti snertiflöturinn 
snúi niður. 
5 Þegar kortinu hefur verið komið tryggilega fyrir er 
rafhlaðan sett aftur í og hliðinni rennt aftur á sinn 
stað. 
Mikilvægt: Ekki má fjarlægja minniskortið 
í miðri aðgerð. Ganga skal úr skugga um að öllum 
minniskortsaðgerðum sé lokað áður en kortið 
er fjarlægt. 


Mikilvægt: Ef verið er að setja upp aðgerð 
á minniskortinu og endurræsa þarf leikjatölvuna 
má ekki fjarlægja kortið fyrr en endurræsingu er lokið. 
Annars getur aðgerðarskráin glatast. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Leikjatölvan notuð sem sími 


26 


Minniskort forsniðið 


Minniskort eru fáanleg frá 
mismunandi framleiðendum. 
Sum eru forsniðin fyrir sölu 
og önnur þarf að forsníða. 
Leita skal upplýsinga hjá 
söluaðila og ef einhver vafi 
er, skal forsníða kortið. 
Forsníða þarf kortið fyrir 
fyrstu notkun. 
• 
Valið er Valkostir→ 
Forsníða minniskort. 


Beðið verður um staðfestingu á beiðninni og þegar búið er 
að staðfesta hana er byrjað að forsníða. 


Mikilvægt: Þegar minniskort er forsniðið glatast 
öll gögn á því varanlega. 


Afritun og endurheimt upplýsinga 


Hægt er að afrita upplýsingar úr minni leikjatölvunnar 
á minniskortið. 
• 
Valið er Valkostir→ Afrita minni tækis. 


Hægt er að endurheimta upplýsingar af minniskortinu 
í minni leikjatölvunnar. 
• 
Valið er Valkostir→ Endurh. frá korti. 


Lykilorð fyrir minniskort 


Hægt er að setja lykilorð til að læsa minniskortinu fyrir 
óleyfilegri notkun. 


Til athugunar: Lykilorðið er geymt í leikjatölvunni 
og ekki þarf að rita það aftur á meðan minniskortið 
er notað í sömu leikjatölvu. Ef nota á minniskortið 
í annarri leikjatölvu verður beðið um lykilorð. 


Lykilorð sett, því breytt eða það fjarlægt 


• 
Valið er Valkostir→ Setja lykilorð, Breyta lykilorði eða Fella 
niður lykilorð. 


Við hvern valkost verður beðið um að lykilorð sé ritað 
og staðfest. Lykilorð geta verið allt að átta stafa löng. 


Mikilvægt: Þegar lykilorðið hefur verið fjarlægt 
er minniskortið opnað og hægt er að nota það á annarri 
leikjatölvu án lykilorðs. 


Minniskort opnað 


Ef annað minniskort sem varið er með lykilorði er sett 
í leikjatölvuna verður notandinn beðinn um að rita lykilorð 
kortsins. 
• 
Ef opna á kortið skal velja Valkostir→ Taka m.kort úr lás. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Leikjatölvan notuð sem sími 


27 


Minnisnotkun skoðuð 


Með því að nota Notað minni er hægt að fylgjast með 
minnisnotkun mismunandi flokka upplýsinga og tiltæku 
minni fyrir uppsetningu á nýjum aðgerðum eða hugbúnaði 
á minniskortinu. 
• 
Valið erValkostir→ Notað minni. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Leikir 


28 


3. Leikir 


Til athugunar: Þessa aðgerð er aðeins hægt 
að nota ef kveikt er á leikjatölvunni. Ekki má kveikja 
á leikjatölvunni þar sem notkun þráðlausra tækja 
er bönnuð eða þar sem hún kann að valda truflunum 
eða hættu. 


Dregið getur úr virkni leikja ef margar aðgerðir eru opnar. 
Því skal loka öðrum aðgerðum áður en leikir eru spilaðir. 


Hægt er að nota aðalleikjatakkana 
og 
til að 
spila leiki. Aðrir takkar geta verið notaðir í sumum leikjum, 
nánari upplýsingar eru í leiðbeiningum sem fylgja 
leiknum. 


Ábending! Hægt er að svara og slíta símtali 
án þess að hætta að spila. 


Til athugunar: Leikjaspilun tekur orku og skerðir 
notkunartíma leikjatölvunnar. 


Til athugunar: Tónlistarspilari er ekki tiltækur 
á meðan leikir eru spilaðir. 


Hægt er að kaupa fjölda leikja fyrir leikjatölvuna. 
Upplýsingar um framboð á leikjum fást hjá viðurkenndum 
söluaðila Nokia leikja eða á www.n-gage.com. 


Leikur ræstur 


Til athugunar: Aftengja skal USB-snúruna við 
leikjatölvuna áður en leikir eru spilaðir. 


Minniskortið með leiknum er sett í Nokia N-Gage 
leikjatölvuna. Sjá ‘Minniskort’, bls. 24. Leikjateiknið 
birtist sjálfkrafa á aðal Valmynd sem níunda teiknið. 


Nánari upplýsingar eru í leiðbeiningunum sem fylgja 
leiknum. Einnig er hægt að spila Java-leiki sem hafa verið 
sóttir af Internetinu. Sjá ‘Java-aðgerð sett upp’, bls. 110. 


Stutt er á Valmynd skrunað að leikjateikninu og stutt 
á 
. 


Ábending! Stutt er á Valmynd→ 
til 
að hefja leikinn. 


Leikur með tveim spilurum ræstur 


Stundum geta tveir félagar sem eru með sama leikinn á 
samhæfu tæki spilað hann saman um Bluetooth-tengingu. 
Áður en tveggja manna leikur er spilaður skal gæta að 
því að Bluetooth stillingar tækjanna séu samhæfar. Sjá 
‘Bluetooth-tenging’, bls. 116. Upplýsingar um hvernig 
ræsa eigi leikinn, mismunandi leikstig og viðbótaraðgerðir, 
o.s.frv., eru í leiðbeiningunum sem fylgja leiknum. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Leikir 


29 


Leikur með mörgum spilurum 
ræstur 


Suma leiki er hægt að spila við marga spilara um Bluetooth 
tengingu milli samhæfra tækja sem öll hafa sama leikinn. 
Áður en margra manna leikur er spilaður skal gæta 
að því að Bluetooth stillingar tækjanna séu samhæfar. 
Sjá ‘Bluetooth-tenging’, bls. 116. Upplýsingar um hvernig 
ræsa eigi leikinn, mismunandi leikstig og viðbótaraðgerðir, 
o.s.frv., eru í leiðbeiningunum sem fylgja leiknum. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tónlistarspilari og útvarp 


30 


4. Tónlistarspilari og útvarp 


Hægt er að hlusta á tónlist sem vistuð er á minniskortinu 
eða á útvarp í leikjatölvunni. Einnig er hægt er að taka 
tónlist upp úr útvarpinu eða ytra hljómtæki. Hægt er 
að taka upp eða flytja tónlist í gæðum sem nálgast 
geisladiska á minniskortið. 


Til athugunar: Minniskortið getur aðeins birt 
upplýsingar um 255 fyrstu tónlistarskrárnar. 


Ef flytja á tónlistarskrár úr samhæfri tölvu í leikjatölvuna, 
sjá ‘Nokia Audio Manager’, bls. 34. 


Tónlistarspilari 


Til athugunar: Þessa aðgerð er aðeins hægt að 
nota ef kveikt er á leikjatölvunni. Ekki má kveikja á 
leikjatölvunni þar sem notkun þráðlausra tækja 
er bönnuð eða þar sem hún kann að valda truflunum 
eða hættu. 


Farið er í Valmynd→Miðlar→ Tónspilari til að opna 
Tónlistarspilara eða ýtt á 
. 


Með aðgerðinni Tónspilari, er hægt að hlusta á 
tónlistarskrár sem geymdar eru á minniskortinu. Til að 
hlusta skal tengja höfuðtólin (sjá ‘Höfuðtól tengd og 
notuð’, bls. 13) við leikjatölvuna eða hlusta á hátalarann. 


Til athugunar: Aðeins er hægt að spila tónlist af 
32MB, 64MB eða 128MB minniskorti. Önnur 
minniskort eru ekki studd. 


Til athugunar: Þegar Tónspilari er notaður eyðist 
meiri orka og notkunartími leikjatölvunnar skerðist. 


Ábending! Fljótlegt er að kveikja á aðgerðinni 
Tónspilari með því að ýta á spilaratakkann 
. 


VIÐVÖRUN! Það getur skaðað heyrnina að hlusta 
á tónlist á háum styrk. 


Þegar kveikt hefur verið á Tónspilari hefst tónlistarspilun. 


Ef breyta á hljóðstyrk höfuðtóla eða hátalara er ýtt á 
eða 
til að hækka eða lækka hljóðstyrkinn. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tónlistarspilari og útvarp 


31 


Hlustað á tónlist 


Hægt er að velja spilun/hlé 
/ 
, stöðvun 
, 
síðasta lag 
, næsta 
lag 
og upptöku 
með því að ýta á 
eða 
til að merkja 
stýrihnappinn og ýta síðan 
á 
til að velja. 


Valkostir í 
Tónlistarspilara: 
Lagalisti, Stillingar, Virkja 
hátalara /Slökkva á hátalara, Hjálpog Hætta. 


Ábending! Einnig er hægt að ýta á 
höfuðtólatakkann til að velja næsta lag. 


Á Lagalisti er hægt að skoða og spila tónlistarskrár sem 
hafa verið geymdar í leikjatölvunni. 


Valkostir á Lagalistanum: 
Spila, Eyða, Endurskíra, Bæta við lagalista / Taka af 
lagalista,Hjálp og Hætta. 


Ef skoða á vistaðar tónlistarskrár er stutt 
á Valkostir→ Lagalisti. 


Ábending! Þegar hlustað er á tónlist eru tiltækir 
Valkostir birtir með því að ýta á 
. 


Ef spila á eitt af lögunum á Lagalisti er stutt á 
eða 
til að merkja lagið og síðan ýtt á Valkostir→ Spila. 


Hægt er að svara hringingum og hringja á meðan hlustað 
er á tónlistarspilarann. Meðan á símtali stendur er gert 
hlé á laginu og tónlistarspilarinn þagnar. Þegar símtalinu 
er slitið heldur tónlistarspilarinn sjálfkrafa áfram. 


Ef svara á hringingu á meðan höfuðtól eru notuð er 
ýtt á höfuðtólatakkann. Stillingarnar Tónspilari 
er stöðvaður á meðan á símtali stendur. Símtalinu er 
slitið með því að ýta aftur á höfuðtólatakkann. Sjá nánari 
upplýsingar í ‘Höfuðtól tengd og notuð’, bls. 13. 


Ef breyta á stillingunum er stutt á Valkostir og valið 
Stillingar. Eftirtaldir valkostir eru í boði: 
• 
Hljóðstíll: Hægt er að velja stíl laganna sem eru 
spiluð til að stilla valkosti tónjafnara sjálfkrafa, eins 
og bassa/hátíðni og jafnvægi í samræmi við valinn stíl. 
Þetta getur aukið gæði spilunar. Stílarnir eru: Rokk, 
Popp, Dans, Djass, Klassík, Latneskt og Venjulegt. 
• 
Spilunarvalmögul.: Valið er Venjulegt til að spila lögin 
leikjatölvunni í röðinni sem þau birtast á lagalistanum. 
Einnig er hægt að velja Af handahófi eða Endurtaka. 
• 
Auka bassi: Hægt er að auka bassann í gildandi 
tónlistarstíl. 
Valkostir í Stillingum: 
Breyta, Hjálpog Til baka. 


Upptaka úr ytri búnaði 


Hægt er að tengja leikjatölvuna við ytri hljómtæki, 
til dæmis geislaspilara, og taka tónlist beint upp 
í leikjatölvuna. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tónlistarspilari og útvarp 


32 


Til athugunar: Þessa aðgerð má ekki nota 
ólöglega! Tónlist getur verið varin með höfundarrétti. 
Upptaka á þess háttar tónlist er aðeins heimil til 
einkanota. Það er ólöglegt að afrita þess háttar tónlist 
í þeim tilgangi að selja eða dreifa henni. 


Tónlist tekin upp úr ytra hljómtæki. 
1 Hljómtækið er tengt. Sjá nánari upplýsingar í 
‘Meðfylgjandi snúrur tengdar og notaðar’, bls. 14. 
2 Stutt er á Valmynd→ Miðlar→ Tónspilari. 
3 Stutt er á 
til að 
merkja 
upptökustýrihnappinn 
og síðan ýtt 
á 
til að taka upp. 
Upptaka er stöðvuð 
með því að styðja á 
Stöðva. 
4 Færa inn heiti lags 
og styðja á Í lagi. 


Hægt er að hringja og svara hringingum á meðan tekið er 
upp. Hljóðstyrkur tónlistarspilara er deyfður en upptakan 
heldur áfram í bakgrunni. Þegar símtalinu er slitið heldur 
tónlistarspilarinn sjálfkrafa áfram. 


Útvarp 


Til athugunar: Þessa aðgerð er aðeins hægt að 
nota ef kveikt er á leikjatölvunni. Ekki má kveikja á 
leikjatölvunni þar sem notkun þráðlausra tækja er 
bönnuð eða þar sem hún kann að valda truflunum 
eða hættu. 


Farið er í Valmynd→ Miðlar → Útvarp til að opna 
Útvarp eða ýtt á 
. 


Hægt er að hlusta á Útvarp í leikjatölvunni með 
höfuðtólunum (sjá ‘Höfuðtól tengd og notuð’, bls. 13) 
eða hátalaranum. Höfuðtólasnúran er notuð sem loftnet 
fyrir útvarpið þannig að hún skal hanga laus og ávallt 
vera tengd. 


Ef breyta á hljóðstyrk höfuðtóla eða hátalara er ýtt 
á 
eða 
til að hækka eða lækka hljóðstyrkinn. 


Til athugunar: Gæði útvarpssendingarinnar fara 
eftir dreifikerfi útvarpsstöðvarinnar á viðkomandi 
svæði. 


VIÐVÖRUN! Það getur skaðað heyrnina að hlusta 
á tónlist á háum styrk. 


Ábending! Ef stutt er á höfuðtólatakkann er næsta 
vistaða rás valin. 


Ábending! Fljótlegt er að kveikja á aðgerðinni 
Útvarp með því að ýta á útvarpstakkann 
. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tónlistarspilari og útvarp 


33 


Hægt er að velja næstu 
rás 
, síðustu rás 
, 
sjálfvirka stillingu upp 
, sjálfvirka stillingu 
niður 
og upptöku 
með því að ýta á 
eða 
til að merkja 
stýrihnappinn og ýta síðan 
á 
til að velja. 


Valkostir í Útvarpi: 
Stöðvar, Virkja hátalara / 
Slökkva á hátalara, Sjálfvirk stilling upp, Sjálfv. stilling niður, 
Handvirk stilling, Vista stöð, Hjálpog Hætta. 


Stillt inn á útvarpsstöð 


• 
Þegar Útvarp er í gangi er valið Valkostir→ Sjálfvirk 
stilling upp eða Sjálfv. stilling niður fyrir sjálfvirka 
stillingu. Þegar rás finnst birtist nýja tíðnin á skjánum. 
Til athugunar: Hafi útvarpsstöðvar þegar verið 
vistaðar kann að vera að stöðvarnúmerið og nafnið 
birtist líka. 
Til athugunar: Tíðnisviðið er á bilinu 87,5- 
108,0 MHz. 
• 
Einnig er hægt að stilla handvirkt með því að velja 
Valkostir→ Handvirk stilling og ýta á 
eða 
til að 
færa tíðnina upp eða niður (0,05 MHz þrep). 


Ábending! Ef tíðnin er þekkt er hægt að nota 
takkaborðið til að færa hana inn beint (ýtt er á 
til að fá tugatákn). 
• 
Ef vista á stöð í leikjatölvunni er valið Valkostir→ Vista 
stöð. Skrunað er að stöðvastaðsetningunni þar sem 
geyma á stöðina og stutt á Velja. Heiti 
útvarpsstöðvarinnar er ritað og stutt á Í lagi. 
Til athugunar: Tóm pláss eru birt með sjálfgefnu 
tíðnina 87,5 MHz. 


Útvarp notað 


Valkostir á stöðvalistanum: 
Hlusta, Virkja hátalara /Slökkva á hátalara, Endurskíra, 
Eyða,Hjálpog Hætta. 


Þegar Útvarp er í gangi er hægt að slökkva á því með 
því að ýta á Hætta. 


Til athugunar: Þegar hátalarinn er virkur er dregið 
niður í höfuðtólunum. 


Hægt er að svara hringingum og hringja á meðan hlustað 
er á útvarpið. Meðan á símtali stendur er hljóðstyrkur 
útvarpsins deyfður. Þegar símtalinu er slitið heldur 
útvarpið sjálfkrafa áfram. 


Til athugunar: Með því að nota Útvarp eyðist orka 
og notkunartími leikjatölvunnar skerðist. 


Hafi útvarpsstöðvar þegar verið vistaðar er hægt að velja 
Valkostir→ Stöðvar til að velja stöðina sem á að hlusta á. 
Einnig er hægt að velja útvarpsstöð með númerið 1 til 9 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tónlistarspilari og útvarp 


34 


með því að styðja á samsvarandi tölutakka. Einnig er hægt 
að velja útvarpsstöð með númer á bilinu 10 til 20 með 
því að ýta á tölutakkana hvorn á eftir öðrum, til dæmis 
1 + 0 = 10, 1 + 5 = 15 og 2 + 0 = 20. 


Til athugunar: Ef höfuðtólin eru aftengd rennur 
Útvarp út á tíma eftir 5 mínútur og slekkur á sér. 


Upptaka úr útvarpi 


Hægt er að taka gildandi 
útvarpsstöð upp með 
því að styðja á 
til að merkja 
upptökustýrihnappinn 
og styðja síðan 
á 
til að taka upp. 
Færa inn heiti lags og 
styðja á Í lagi. 


Til athugunar: 
Í upptökuham verður 
upptökutakkinn 
að stöðvunarhnappi 
. 


Ábending! Einnig er hægt að nota Stöðva. 


Hægt er að svara hringingum og hringja á meðan tekið er 
upp úr útvarpinu. Hljóðstyrkur útvarpsins er deyfður en 
upptakan heldur áfram í bakgrunni. Þegar símtalinu er 


slitið heldur útvarpið sjálfkrafa áfram. Hægt er að spila 
upptökur úr útvarpinu í tónlistarspilaranum. 


Nokia Audio Manager 


Í Nokia Audio Manager er 
hægt að velja stafrænar 
tónlistarskrár á samhæfri 
tölvu og flytja þær yfir á 
minniskort Nokia N-Gage 
leikjatölvunnar. Með 
hugbúnaðinum Nokia 
Audio Manager er einnig hægt að búa til M3U spilunarlista 
í tölvunni með tilvísun í annað hvort MP3-skrár eða lög 
sem vistuð hafa verið af geisladiskum. Til þess að tölvan 
fái aðgang að miðlunargeymslusvæðinu (minniskortinu) 
á leikjatölvunni þarf að tengja leikjatölvuna við tölvuna 
með DKE-2 USB Mini-B snúrunni sem fylgir með. 
Sjá ‘Meðfylgjandi snúrur tengdar og notaðar’, bls. 14. 
Síðan er hægt að birta efni minniskorts leikjatölvunnar 
í Mobile Device hluta gluggans Music Studio í Nokia Audio 
Manager. Tónlistarskrárnar á spilunarlistunum geta til 
dæmis verið fluttar af geisladiskum. 


Til athugunar: Þegar verið er að nota Nokia Audio 
Manager þarf aðeins að tengja leikjatölvuna við 
tölvuna með DKE-2 USB Mini-B snúrunni (sjá 
‘Meðfylgjandi snúrur tengdar og notaðar’, bls. 14.); allt 
annað er gert í tölvunni. 


Til athugunar: Þessa aðgerð má ekki nota ólöglega! 
Tónlist getur verið varin með höfundarrétti. Upptaka á 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tónlistarspilari og útvarp 


35 


þess háttar tónlist er aðeins heimil til einkanota. Það er 
ólöglegt að afrita þess háttar tónlist í þeim tilgangi 
að selja eða dreifa henni. 


Ábending!Hugbúnaðurinn er á geisladiskinum 
sem fylgir í sölupakkanum. 


Kerfiskröfur 


Til að setja upp og nota Nokia Audio Manager þarf 
eftirfarandi: 
• 
Intel-samhæfa PC-tölvu með Windows 98 Second 
Edition, Millennium Edition, Windows 2000 eða 
Windows XP stýrikerfi. 
Til athugunar: Hugbúnaðurinn er ekki studdur á 
tölvu þar sem stýrikerfið hefur verið uppfært úr 
Windows 95 eða 3.1 í Windows 98. 


• 
Pentium MMC 266 MHz CPU (Pentium 300 MHz 
ráðlagt), 
• 
Minnst 35 MB laust rými á disk, 
• 
Mælt er með minnst 48 MB af minni, 64 MB fyrir 
Windows 2000, 
• 
Skjá með 800 x 600 dílum og fleiri en 65536 litum, 
stillingin High Colour, 
• 
CD ROM drif af staðlinum SCSI/ANSI X3T10-1048D. 
ATAPI/SFF-8020i staðall. 


Uppsetning Nokia Audio Manager 


Til athugunar: Ekki skal tengja USB-snúruna við 
tölvuna fyrr en hugbúnaðurinn Nokia Audio Manager á 


geisladiskinum sem fylgir sölupakka Nokia N-Gage 
leikjatölvunnar hefur verið settur upp. 


1 Windows er ræst. 
2 Geisladiskurinn sem fylgir í sölupakkanum er settur 
í geisladrif tölvunnar. 
3 Geisladiskurinn ætti að ræsa sig upp sjálfkrafa. 
Ef svo er ekki skal opna Windows Explorer og velja 
geisladrifið sem diskurinn var settur í. Hægri smellt 
er á teiknið Nokia Audio Manager og valið Autorun. 
4 Fylgja skal uppsetningarleiðbeiningunum sem birtast 
á skjá tölvunnar til að ljúka uppsetningunni. 
5 Þegar uppsetningu hugbúnaðarins er lokið er möppu 
fyrir Nokia Audio Manager bætt við Programs. 
Til athugunar: Það er nauðsynlegt að endurræsa 
tölvuna eftir uppsetningu á hugbúnaðinum Nokia 
Audio Manager. 


Lög á geisladiskum vistuð í Nokia Audio 
Manager 


í tölvunni skal opna Nokia Audio Manager, 
upphafsskjárinn birtist. 
1 Tónlistardiskur er settur í geisladrif tölvunnar og smellt 
á geislaspilarateiknið. Sjálfgefið er að allar upplýsingar 
um lög séu birtar. 
2 Ef vista á lög eru lögin valin og smellt á hnappinn 
Save tracks. 
Til athugunar: Ekki skal fjarlægja geisladiskinn 
fyrr en lokið er við að vista. Framvinduvísir gefur 
til kynna hve langan tíma tekur að vista lögin. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tónlistarspilari og útvarp 


36 


3 Ef flytja á vistuðu lögin í Music Studio, er smellt 
á hnappinn + Add, lögin valin og smellt á Open. 


Nú er hægt að flytja lögin í Music Studio í N-Gage 
leikjatölvuna. 


Tónlistarskrár fluttar í tækið 


1 Lögin og spilunarlistarnir eru vistuð í Music Studio 
í Nokia Audio Manager, sjá nánari leiðbeiningar 
í fyrri kafla eða hjálpina í Nokia Audio Manager. 
Til athugunar: Gæta skal að því að tölvan og 
leikjatölvan séu tengd með USB-snúrunni sem 
fylgir með. Sjá ‘Meðfylgjandi snúrur tengdar 
og notaðar’, bls. 14. 
2 í tölvunni skal opna Nokia Audio Manager, 
upphafsskjárinn birtist. 
3 Smellt er á teiknið í fartækjahluta Music Studio. 


4 Lög eða spilunarlistar sem á að flytja á minniskortið 
í leikjatölvunni eru valin: viðkomandi lög eða 
spilunarlistar eru valin með því að smella á þau. 


5 Smellt er á Transfer to device. 


Ef valin er meiri tónlist en kemst fyrir á minniskorti 
leikjatölvunnar birtast villuboð. Hætta þarf við að velja 
sum lögin þar til valið kemst fyrir. 


Flutningur með Windows Explorer 


Hægt er að nota Windows Explorer til að flytja MP3- eða 
.AAC-tónlistarskrár á minniskortið í leikjatölvunni. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tónlistarspilari og útvarp 


37 


Til athugunar: Gæta skal að því að tölvan og 
leikjatölvan séu tengd með USB-snúrunni sem fylgir 
með. Sjá ‘Meðfylgjandi snúrur tengdar og notaðar’, bls. 
14. 


1 Opna skal Windows Explorer og birta diska sem tengdir 
eru við tölvuna. Eitt af drifunum ætti að vísa í N-Gage 
leikjatölvuna (staðbundinn diskur). Smellt er á það til 
að birta glugga með efni minniskortsins í leikjatölvunni. 
2 Opna skal annan Windows Explorer glugga og birta efni 
möppunnar í tölvunni þar sem MP3 og .AAC skrárnar 
sem flytja skal eru geymdar. 
3 Velja skal lögin í tölvunni sem á að flytja í leikjatölvuna 
og draga og sleppa þessum skrám í fyrsta gluggann. 
Lögin verða nú flutt í leikjatölvuna og hægt verður 
að spila þau í aðgerðinni Tónspilari. 
Áður en lög eru flutt með Windows Explorer skal gæta 
að stærð skránna sem á að flytja. Reikna má með um 
það bil 10 sekúndum til að flytja hvert 1MB. Ekki skal 
trufla flutninginn eða fjarlægja snúruna fyrr en ferlinu 
er lokið. 


Mikilvægt! Í Windows Explorer er hugsanlega 
gefið til kynna að skráaflutningi sé lokið áður en 
nægur tími er liðinn. Það er ekki endilega reyndin og 
reikna þarf með um það bil 10 sekúndum til að flytja 
hvert 1MB. Ef flutningurinn er rofinn fyrr eru 
skrárnar hugsanlega ekki fluttar. 


Til athugunar: Skrár sem fluttar eru með 
Windows Explorer birtast ekki í glugganum Nokia 
Audio Manager Mobile Device. 
Ef valin er meiri tónlist en kemst fyrir á minniskorti 
leikjatölvunnar birtast villuboð. Fjarlægja skal nokkrar 
tónlistarskrár og byrja aftur. 


N-gage.com 


Í Nokia Audio Manager er gluggi til að vafra um Internetið. 
Sjálfgefin heimasíða vafrans er n-gage.com. Hægt er að 
færa hvaða slóð sem er í veffangssviðið. Ef leita skal á 
Internetinu þarf að velja setur með leitarvél. Sækja þarf 
lög af Internetinu í tölvuna áður en hægt er að bæta þeim 
í gluggann Music Studio til að flytja þau í leikjatölvuna. 


Aðrar aðgerðir 


Gerðir tónlistarskráa sem studdar eru 


Nokia Audio Manager styður MP3 tónlistarskrár og 
M3U spilunarlista. Hægt er að búa spilunarlista til í 
MusicStudio. Þegar spilunarlisti er valinn til flutnings á 
minniskort leikjatölvunnar eru aðeins þau lög sem nefnd 
eru á spilunarlistanum flutt. Skrár sem búnar eru til með 
geislaspilaranum hafa nafnaukann .AAC. Hægt er að spila 
þær skrár í tölvunni í Nokia Audio Manager og flytja þær 
á minniskortið í leikjatölvunni. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tónlistarspilari og útvarp 


38 


Sviðum í lögum breytt í tölvunni 


Þegar lög eða spilunarlistar eru birt í Music Studio, er hægt 
að breyta upplýsingum um lag og flytjanda. Sjá nánari 
upplýsingar í hjálpinni við Nokia Audio Manager. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Stillingar 


39 


5. Stillingar 


Farið er í Valmynd→ Verkfæri→ Stillingar. 


Almennum stillingum breytt 


1 Skrunað er að stillingamöppu og stutt á 
til að opna hana. 
2 Skrunað er að viðkomandi stillingu og stutt á 
til að 
• víxla milli valkosta ef þeir eru aðeins tveir 
(Virkt/Óvirkt). 
• opna lista yfir valkosti eða ritil. 
• opna renniskjá, stutt er á 
eða 
til að hækka 
eða lækka gildið. 


Stillingar tækis 


Almennar 
• 
Tungumál tækis - Hægt er að skipta um tungumálið 
á skjátextunum í leikjatölvunni. Þessi breyting hefur 
einnig áhrif á snið dag- og tímasetningar og skiltákn 
sem eru notuð, t.d. í útreikningum. Ef valið er Sjálfvirkt 
velur síminn tungumál samkvæmt upplýsingum á 
SIM-kortinu. Þegar skipt hefur verið um tungumál 
verður að kveikja aftur á leikjatölvunni. 
Til athugunar: Ef stillingum á Tungumál tækis 
eða Tungumál texta er breytt hefur það áhrif á allar 


aðgerðir í leikjatölvunni og breytingin gildir þar til 
stillingum er breytt aftur. 
• 
Tungumál texta - Hægt er að breyta textatungumálinu 
í leikjatölvunni. Breyting á tungumálinu hefur áhrif á 
• það hvaða stafir verða tiltækir þegar stutt er 
á takkana ( 
- 
), 
• það hvaða orðabók er notuð við sjálfvirka ritun og 
• hvaða sérstafir verða tiltækir þegar stutt er 
á takkana 
og 
. 
Dæmi: Notuð er leikjatölva með skjátextum á 
ensku en skrifa á öll skilaboð á frönsku. Þegar skipt 
hefur verið um tungumál leitar orðabókin að orðum 
á frönsku og helstu sérstafir og greinarmerki í 
frönsku verða tiltæk þegar stutt er á takkana 
og 
. 
Ábending! Einnig er hægt að breyta þessu í 
sumum ritfærsluaðgerðum. Stutt er á 
og valið 
.Tungumál texta:. 
• 
Orðabók - Til að stilla sjálfvirka ritun á Virk eða Óvirk 
fyrir allar ritfærsluaðgerðir í leikjatölvunni. Einnig má 
breyta þessari stillingu meðan verið er í ritfærslu. Stutt 
er á 
og valið. Orðabók→ Orðabók virk eða Óvirk. 
Til athugunar: Orðabók til sjálfvirkrar ritunar 
er ekki til fyrir öll tungumál. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Stillingar 


40 


• 
Opnun.kv. eða táknm. - Stutt er á 
til að opna 
stillinguna. Opnunarkveðjan eða táknmyndin birtist 
snöggvast í hvert skipti sem kveikt er á leikjatölvunni. 
Valið er Sjálfvalin ef nota á sjálfgefnu myndina. 
Valið er Texti ef skrifa á opnunarkveðju (hám. 50 
stafir). Valið er Mynd til að velja ljósmynd eða annað 
myndefni úr Myndir. 
• 
Upprun. still. tækis - Hægt er að endurstilla sumar 
stillingar í upprunaleg gildi. Til þess þarf öryggisnúmer. 
Sjá bls. 47. Þegar stillingar hafa verið færðar í 
upphaflegt horf getur tekið lengri tíma að kveikja 
á leikjatölvunni. 
Til athugunar: Öll skjöl og skrár sem hafa verið 
búin til verða óbreytt. 


Biðhamur 
• 
Bakgrunnsmynd - Hægt er að velja hvaða mynd sem 
er sem bakgrunnsmynd í biðham. Valið er Já ef velja 
á mynd úr Myndir. 
• 
Vinstri valtakki og Hægri valtakki - Hægt er að breyta 
flýtivísununum sem eru fyrir ofan vinstri 
og 
hægri 
valtakkana í biðham. Auk forritsaðgerða er 
hægt að láta flýtivísanir leiða til aðgerða, t.d. Ný 
skilaboð. 
Til athugunar: Ekki er hægt að setja upp 
flýtivísun fyrir aðgerð sem notandi hefur sjálfur 
sett upp. 


Skjár 
• 
Skjábirta - Til að breyta 
birtustigi á skjánum svo að 
hann verði bjartari 
eða dimmari. 
• 
Litaval - Til að breyta 
litunum á skjánum. 
• 
Skjávari birtist eftir - 
Skjávarinn kemur upp 
þegar þessi tími er liðinn. 
Þegar skjávarinn er á er 
skjárinn auður og skjávararöndin sýnileg. 
• Skjávarinn er gerður óvirkur með því að ýta 
á einhvern takka. 
• 
Skjávari - Það sem á að 
birtast á skjávararöndinni 
er valið: tími og 
dagsetning eða texti að 
eigin vali. Staðsetning og 
litur skjávararandarinnar 
breytist með einnar 
mínútu millibili. 
Skjávarinn breytist einnig 
til að sýna fjölda nýrra 
skilaboða og ósvaraðra 
símtala. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Stillingar 


41 


Stillingar f. hringingu 


Til athugunar: Ef breyta á stillingum á 
símtalaflutningi er farið í Valmynd→ Verkfæri→ 
Símt.flutningur. Sjá ‘Stillingar fyrir símtalaflutning’, 
bls. 19. 


Senda mitt númer 
• 
Með þessari sérþjónustu er hægt að stilla símann 
þannig að númerið birtist (Já) eða sjáist ekki (Nei) 
á síma þess sem hringt er til. Einnig getur gildið 
verið stillt af símafyrirtækinu eða þjónustuveitunni 
þegar númer er fengið (Stillt hjá netinu). 


Símtal í bið: (sérþjónusta) 
• 
Símafyrirtækið lætur notandann vita af nýju símtali 
ef hann er að tala í símann. Valið er: Gera virkt til 
að biðja símafyrirtækið að gera biðsímtalaþjónustuna 
virka, Ógilda til að biðja símafyrirtækið að gera 
biðsímtalaþjónustuna óvirka eða Ath. stöðutil að kanna 
hvort aðgerðin er virk eða ekki. 


Sjálfvirkt endurval 
• 
Ef þessi stilling er virk gerir leikjatölvan sjálfkrafa allt 
að 10 tilraunir til að koma á sambandi ef ekki næst 
strax samband við það númer sem hringt er í. Stutt er á 
til að stöðva sjálfvirkt endurval. 


Samantekt e. hring. 
• 
Þessi stilling er gerð virk ef leikjatölvan á að birta tíma 
og verð síðasta símtals. Ef sýna á verð þarf aðgerðin 


Takm. á hring.kostn. að vera virk í SIM-kortinu. Sjá bls. 
21. 


Hraðval 
• 
Valið er Virkt og þá er hægt að hringja í númerin 
sem tengd eru hraðvalstökkunum ( 
- 
) 
með því að styðja á og halda niðri takkanum. Sjá einnig 
‘Hraðvalstökkum úthlutað’, bls. 56. 


Takkasvar 
• 
Valið er Virktog þá er hægt að svara hringingu með 
því að styðja á hvaða takka sem er, að 
, 
og 
undanskildum. 


Lína í notkun (sérþjónusta) 
• 
Þessi stilling er aðeins birt ef SIM-kortið styður tvö 
áskriftarnúmer, þ.e. tvær símalínur. Tilgreina skal hvora 
línuna (Lína 1 eða Lína 2) eigi að nota við símtöl og 
við sendingu skilaboða. Hægt er að svara símtölum 
á báðum línum, án tillits til þess hvor línan er valin. 
Til athugunar: Ekki verður hægt að hringja 
ef valið er Lína 2 og ekki er fyrir hendi áskrift 
að þjónustunni. 


Komið er í veg fyrir línuval ef valið er Línuskipting→ Gera 
óvirka og það er stutt á SIM-kortinu. PIN2-númer er 
nauðsynlegt til að breyta þessari stillingu. 


Ábending: Víxlað er milli símalínanna með því 
að styðja á 
og halda niðri í biðham. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Stillingar 


42 


Tengistillingar 


Almennar upplýsingar um 
gagnatengingar og aðgangsstaði 


Útskýring: Aðgangsstaður - Staðurinn þar sem 
leikjatölvan tengist Internetinu með gagnasendingar- 
eða pakkagagnatengingu. Aðgangsstaður getur verið á 
vegum Internetþjónustu, þjónustuveitu fyrir 
þráðlausan búnað eða símafyrirtækis. 


Ef skilgreina á stillingar yfir aðgangsstaði er farið í 
Stillingar→ Samband→ Aðgangsstaðir. 


Gagnatengingu þarf til að tengjast aðgangsstað. 
Leikjatölvan styður þrenns konar gagnatengingar. 
• 
GSM-gagnasendingu ( 
), 
• 
GSM-háhraða gagnasendingu ( 
) og 
• 
pakkagagnatengingu (GPRS) ( 
). 


Hægt er að skilgreina þrenns konar aðgangsstaði: MMS- 
aðgangsstaði, vafraaðgangsstaði og Internetaðgangsstaði 
(IAP). Upplýsingar um hvers konar aðgangsstaðir eru 
nauðsynlegir fyrir þjónustuna sem á að nota fást hjá 
þjónustuveitunni. Tilgreina þarf stillingar á aðgangsstað 
ef t.d. á að 
• 
senda og taka við margmiðlunarboðum, 
• 
senda og taka við tölvupósti, 
• 
skoða vafrasíður, 
• 
sækja Java™ aðgerðir, 
• 
nota Uppflutn. mynda eða 


• 
nota leikjatölvuna sem mótald. 


Sjá einnig ‘Gagnatengingarvísar’, bls. 9. 


GSM-gagnasendingar 


GSM-gagnasending gerir kleift að senda gögn á allt 
að 14,4 Kbps sendingarhraða. Símafyrirtækið eða 
þjónustuveitan gefa upplýsingar um gagnaþjónustu 
og áskrift. 


Lágmarksstillingar fyrir gagnasendingar 
• 
Ef setja á upp mjög einfaldar stillingar fyrir GSM- 
gagnasendingar er farið í Stillingar→ Samband→ 
Aðgangsstaðir og valið Valkostir→ Nýr aðgangsstaður. 
Eftirfarandi er tilgreint: Flutningsmáti: GSM-gögn, 
Innhringinúmer, Tegund tengingar: Varanleg, Tegund 
gagnasend.: Hliðrænog Hám. hraði gagnas.: Sjálfvirkur. 


Háhraðagagnasending (High Speed Circuit 
Switched Data, HSCSD) 


Útskýring: Háhraðagagnasending gerir kleift 
að senda gögn á allt að 43,2 Kbps sendingarhraða. 


Símafyrirtækið eða þjónustuveitan gefa upplýsingar um 
háhraðagagnaþjónustu og áskrift. 


Til athugunar: Gagnasendingar í HSCSD-ham 
ganga mun hraðar á rafhlöðu leikjatölvunnar en 
venjuleg símtöl eða gagnasendingar vegna þess 
að leikjatölvan sendir gögnin hugsanlega oftar. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Stillingar 


43 


Pakkagögn (General Packet Radio 
Service, GPRS) 


Útskýring: Pakkagögn (General Packet Radio 
Service (GPRS)) nota pakkatækni þar sem upplýsingar 
eru sendar í stuttum gagnapökkum um þráðlausa 
netkerfið. 


Lágmarksstillingar fyrir pakkagagnatengingar 
• 
Notandinn verður að hafa áskrift að GPRS-þjónustu. 
Símafyrirtækið eða þjónustuveitan gefa upplýsingar 
um GPRS-þjónustu og áskrift. 
• 
Farið er í Stillingar→ Samband→ Aðgangsstaðir 
og valið Valkostir→ Nýr aðgangsstaður. Eftirfarandi er 
tilgreint: Flutningsmáti: GPRS og Nafn aðgangsstaðar: 
fært er inn nafnið sem þjónustuveitan hefur gefið. Sjá 
nánari upplýsingar í ‘Aðgangsstaður búinn til’, bls. 43. 


Gjöld fyrir pakkagögn og aðgerðir 


Virkt GPRS-samband er gjaldfært og einnig aðgerðir 
sem nýta GPRS, t.d vafraþjónusta, gagnasendingar 
og gagnamóttaka og SMS-skilaboð. Símafyrirtæki 
eða þjónustuveita gefur nánari upplýsingar um verð. 
Sjá einnig ‘Pakkagagnamælir og tengingarteljari’, bls. 23. 


Aðgangsstaður búinn til 


Valkostir á 
aðgangsstaðalistanum: Breyta, Nýr aðgangsstaður, Eyða, 
Hjálp og Hætta. 


Hugsanlega eru fyrirframstilltir aðgangspunktar í 
leikjatölvunni. Einnig er hægt að fá 
aðgangsstaðarstillingar sendar í "snjallboðum" (smart 
message) frá þjónustuveitunni. Sjá ‘Snjallboð móttekin’, 
bls. 79. 


Ef engir aðgangsstaðir hafa verið skilgreindir þegar 
Aðgangsstaðiropnast er notandinn beðinn að búa hann til. 


Ef aðgangsstaðir eru til fyrir er valið Valkostir→ Nýr 
aðgangsstaður og valið: 
• 
Nota sjálfv. stillingar til að nota sjálfgefnu stillingarnar. 
Vali er breytt eins og með þarf og stutt á Til baka til 
að vista stillingarnar. 
• 
Nota gildandi stillingar 
til að nota fyrirliggjandi 
stillingar sem grunn fyrir 
nýja aðgangsstaðinn. 
Listi yfir fyrirliggjandi 
aðgangsstaði er opnaður. 
Staður er valinn og 
stutt á Í lagi. Stillingar 
aðgangsstaðar eru 
opnaðar með sumum 
sviðum útfylltum. 


Aðgangsstað breytt 


Þegar Aðgangsstaðir eru opnaðir birtist listi yfir tiltæka 
staði. Skrunað er að aðgangsstaðnum sem á að breyta 
og stutt á 
. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Stillingar 


44 


Aðgangsstað eytt 


Í listanum er skrunað að þeim aðgangsstað sem á að 
fjarlægja og valið Valkostir→ Eyða. 


Aðgangsstaðir 


Valkostir þegar 
aðgangsstaðastillingum er breytt: Breyta, Frekari 
stillingar, Hjálp og Hætta. 


Hér er stutt útskýring á þeim stillingum sem getur þurft 
fyrir mismunandi gagnatengingar og aðgangsstaði. 


Til athugunar: Byrjað er efst á að færa inn 
stillingarnar því það fer eftir því hvaða gagnatenging 
er valin (Flutningsmáti) eða hvort færa þarf inn IP-tala 
vefgáttar hvaða svið fyrir stillingar eru tiltæk. 


Til athugunar: Fylgja skal leiðbeiningum 
þjónustuveitunnar nákvæmlega. 


• 
Nafn tengingar - Gefa skal tengingunni lýsandi heiti. 
• 
Flutningsmáti - Valkostirnir eru GSM-gögn, Háhraða 
GSM og GPRS. Mismunandi er hvaða svið eru tiltæk 
eftir því hvaða gagnatenging er valin. Fyllt er í alla reiti 
sem merktir eru Þarf að skilgr. eða hafa rauða stjörnu. 
Önnur svið þarf ekki að fylla út, nema þjónustuveitan 
hafi farið fram á það. 
Til athugunar: Ef hægt á að vera að nota 
gagnatengingu verður símafyrirtækið að styðja 
hana og, ef með þarf, gera hana virka fyrir 
SIM-kortið. 


• 
Nafn aðgangsstaðar (gildir aðeins um pakkagögn) - 
Heiti aðgangsstaðar þarf til að koma á tengingu 
við GPRS-netið. Hægt er að nálgast heiti 
aðgangsstaðarins hjá símafyrirtæki eða þjónustuveitu. 
• 
Innhringinúmer (aðeins fyrir GSM-gögn og 
háhraðagögn) - Mótaldssímanúmer aðgangsstaðarins 
• 
Notandanafn - Fært er inn notandanafn ef 
þjónustuveitan krefst þess. Notandanafn getur þurft 
til að koma á gagnatengingu og það fæst yfirleitt hjá 
þjónustuveitunni. Skipt getur máli hvort notaðir eru 
hástafir eða lágstafir í nafninu. 
• 
Biðja um lykilorð - Ef færa þarf inn nýtt lykilorð við 
hverja innskráningu eða ef ekki á að vista lykilorðið 
í leikjatölvunni er valið Já. 
• 
Lykilorð - Lykilorð getur þurft til að koma á 
gagnatengingu og það fæst yfirleitt hjá 
þjónustuveitunni. Skipt getur máli hvort notaðir eru 
hástafir eða lágstafir í lykilorðinu. Þegar lykilorð er fært 
inn sjást stafirnir örstutt og breytast svo í stjörnur (*). 
Auðveldast er að færa inn tölur með því að styðja á 
og velja Bæta í númeri og halda síðan áfram að 
færa inn stafi. 
• 
Aðgangskort - Venjulegt / Öruggt. 
• 
IP-tala vefgáttar - IP-talan sem viðkomandi vafragátt 
notar. 
• 
Heimasíða - Það fer eftir því hvað er verið að setja upp, 
hvort rita skal 
• veffang þjónustunnar eða 
• veffang margmiðlunarboðastöðvarinnar. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Stillingar 


45 


• 
Varin tenging - Tilgreint er hvort Transport Layer 
Security (TLS) er notað við tenginguna. Fylgja skal 
leiðbeiningum þjónustuveitunnar. 
• 
Tegund tengingar - Varanleg / Bráðabirgða. 
• 
Tegund gagnasend. (á aðeins við um GSM-gögn og 
háhraðagögn) Hliðræn, ISDN v.110eða ISDN v.120 
tilgreinir hvort leikjatölvan notar analóg- eða 
stafræna tengingu. Þessi stilling ræðst bæði af GSM- 
þjónustufyrirtækinu og Internet-þjónustuveitunni því 
sum GSM-þjónustufyrirtæki styðja ekki allar tegundir 
ISDN-tenginga. Nánari upplýsingar fást hjá Internet- 
þjónustuveitu. Ef ISDN-tengingar eru tiltækar ganga 
tengingar hraðar en með analóg-aðferðum. 
Útskýring: ISDN-tengingar eru leið til að 
koma á gagnasendingum milli leikjatölvunnar og 
aðgangsstaðarins. ISDN-tengingar eru stafrænar 
alla leið og því tekur skemmri tíma að koma þeim 
á og gagnahraðinn er meiri en með hliðrænum 
(analóg) tengingum. Ef nota á ISDN-tengingu verða 
bæði Internet-þjónustuveitan og símafyrirtækið að 
styðja það. 
• 
Hám. hraði gagnas. (á aðeins við um GSM-gögn og 
háhraðagögn) - Valkostirnir eru Sjálfvirkur / 9600 / 
14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, eftir 
því hvað valið var í Tegund tengingar og Tegund 
gagnasend.. Þessi valkostur gerir kleift að takmarka 
sendingarhraðann þegar háhraða gagnasending 
er notuð. Aukinn gagnahraði kann að kosta meira; 
það fer eftir þjónustuveitu. 


Til athugunar: Ofangreindur hraði sýnir 
hámarkshraðann sem tengingin notar. Meðan 
tenging stendur yfir getur hraðinn orðið minni 
ef aðstæður eru þannig á netinu. 
Ábending! Við ritun er stutt á 
til að opna 
sérstafatöfluna. Stutt er á 
til að færa inn bil. 


Ábending! Sjá einnig ‘Stillingar sem eru tilskildar 


fyrir margmiðlunarboð’, bls. 74, ‘Nauðsynlegar 
stillingar í tölvupósti’, p. 76 og ‘Uppsetning 
leikjatölvunnar fyrir vafraþjónustu’, p. 104. 


Valkostir→ Frekari stillingar 
• 
IP-tala tækis - IP-netfang símans. 
• 
Aðalnafnamiðlari: - IP-númer aðalmiðlara DNS. 
Útskýring: DNS - Kerfi umdæmisheita 
(Domain Name Service). Internet-kerfi sem þýðir 
umdæmisheiti, eins og www.nokia.com yfir í 
IP-númer eins og 192.100.124.195. 
• 
Aukanafnamiðlari: - IP-númer aukamiðlara DNS. 
Til athugunar: Ef færa þarf inn gildi fyrir IP-tala 
tækis, Aðalnafnamiðlarieða Aukanafnamiðlari:skal leita 
til Internet-þjónustunnar til að fá þessi vistföng. 


Eftirfarandi stillingar sjást ef gagnasending og 
háhraðagögn hafa verið valin sem tegund tengingar: 
• 
Nota svarhringingu - Með þessum valkosti getur miðlari 
hringt aftur eftir fyrstu hringingu. Áskrift að þessari 
þjónustu fæst hjá þjónustuveitunni. 
• 
Teg. svarhringingar - Valkostirnir eru Nota nr. miðlara / 
Nota annað nr.. Hægt er að fá réttar stillingar hjá 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Stillingar 


46 


þjónustuveitunni; þær fara eftir uppsetningunni sem 
þar er ákveðin. 
• 
Nr. fyrir svarhring. - Fært er inn gagnasímanúmer 
leikjatölvunnar sem svarhringingarmiðlarinn notar. 
Yfirleitt er þetta númer gagnasendingarsímanúmer 
leikjatölvunnar. 
• 
Nota PPP-þjöppun - Ef stillt er á Jáhraðar þessi 
valkostur á gagnaflutningnum, ef PPP-miðlarinn 
styður það. Ef vandræði eru við að koma á tengingu 
má reyna að stilla þetta á Nei. Ráðleggingar fást hjá 
þjónustuveitunni. 
Útskýring: PPP (Samskiptareglur beinlínu - 
Point-to-Point Protocol) - samskiptareglur fyrir 
netkerfishugbúnað sem gera tölvu með mótald 
og símalínu kleift að tengjast beint við Internetið. 
• 
Nota innskráningu - Valkostirnir eru Já / Nei. 
• 
Innskráning - Innskráning er tilgreind. 
• 
Setja upp mótald (Uppsetningarstrengur mótalds)- 
Stýrir leikjatölvunni með AT-skipunum mótalds. 
Ef með þarf eru færðir inn stafir sem GSM- 
þjónustufyrirtækið eða Internet-þjónustan tilgreinir. 


GPRS 


Farið er í Stillingar→ Samband→ GPRS. 


GPRS-stillingarnar tengjast öllum aðgangsstöðum sem 
nota pakkagagnatengingar. 


GPRS-tenging - Ef valið er Ef samband næst og netkerfið 
styður pakkagögn er leikjatölvan skráð inn á GPRS-netið 
og sending skilaboða verður um GPRS. Einnig verður 
fljótlegra að ræsa virka pakkagagnatengingu, t.d. til að 
senda og taka á móti tölvupósti. Ef valið er Ef með þarf 
notar leikjatölvan aðeins pakkagagnatengingu ef ræst 
er aðgerð þar sem hennar er þörf. 


Aðgangsstaður - Tilgreina þarf heiti aðgangsstaðar ef nota 
á leikjatölvuna sem pakkagagnamótald fyrir tölvuna. 
Nánari upplýsingar um mótaldstengingar eru á bls. 121. 


Til athugunar: Ef GPRS næst ekki og valið hefur 
verið Ef samband næst reynir leikjatölvan af og til að 
koma á pakkagagnatengingu. 


Gagnasending 


Farið er í Stillingar→ Samband→ Gagnasending. 


Gagnasendingarstillingar tengjast öllum aðgangsstöðum 
sem nota gagnasendingar og háhraða gagnasendingar. 


Tími á netinu - Ef engar aðgerðir eru í gangi er 
gagnasendingin sjálfkrafa aftengd þegar biðtími er 
útrunninn. Valkostirnir eru Notandi skilgr., þá þarf 
notandi að færa inn tíma, eða Ótakmarkaður. 


Dagur og tími 


• 
Með dagsetningar- og tímastillingum er hægt 
að tilgreina dag- og tímasetningu sem á að nota 
í leikjatölvunni og einnig breyta skiltáknum í dag- 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Stillingar 


47 


og tímasetningu. Valið er Útlit klukku→ Með vísum 
eða Stafræn til að breyta útliti klukkunnar í biðham. 
Valið er Sjálfv. tímauppfærsla ef farsímakerfið á að 
uppfæra tíma, dagsetningu og tímabeltisupplýsingar 
sjálfkrafa (sérþjónusta). 
Til athugunar: Til þess að Sjálfv. tímauppfærsla 
stillingin taki gildi þarf að endurræsa leikjatölvuna. 
Ábending! Sjá einnig Tungumálsstillingar, bls. 39. 


Öryggi 


Tæki og SIM 


Um mismunandi aðgangsnúmer sem getur þurft að nota: 
• 
PIN-númerið (4 til 8 tölustafir) (Personal 
Identification Number) kemur í veg fyrir að SIM-kortið 
sé notað í leyfisleysi. PIN-númerið fylgir yfirleitt SIM- 
kortinu. 
Eftir þrjár misheppnaðar tilraunir til að færa inn PIN- 
númer er númerinu lokað. Ef PIN-númerið er lokað þarf 
að opna það áður en hægt er að nota SIM-kortið aftur. 
Sjá upplýsingarnar um PUK-númer. 
• 
PIN2-númer (4 til 8 tölustafir) - PIN2-númerið, 
sem fylgir sumum SIM-kortum, er nauðsynlegt til 
að komast í sumar aðgerðir, t.d. kostnaðarteljara. 
• 
Númer fyrir læsingu (5 tölustafir) - Læsingarnúmerið 
má nota til að læsa leikjatölvunni og takkaborðinu svo 
að það sé ekki notað í leyfisleysi. 


Til athugunar: Upphaflega stillingin 
á læsingarnúmerinu er 12345. Breyta skal 
læsingarnúmerinu ef hindra á óleyfilega notkun 
leikjatölvunnar. Nýja númerinu skal haldið leyndu 
og á öruggum stað annars staðar en með 
leikjatölvunni. 
• 
PUK- og PUK2-númer (8 tölustafir)Þörf er á 
PUK-númeri (Personal Unblocking Key) til að breyta 
lokuðu PIN-númeri. PUK2-númers er krafist þegar 
breyta á lokuðu PIN2-númeri. Ef númerin fylgja ekki 
SIM-kortinu skal hafa samband við viðkomandi 
símafyrirtæki og fá númerin þar. 


Hægt er að breyta eftirtöldum númerum: númeri fyrir 
læsingu, PIN-númeri og PIN2-númeri. Þessi númer geta 
aðeins innihaldið tölur á bilinu 0 til 9. 


Til athugunar: Forðast skal að nota 
aðgangsnúmer sem líkist neyðarnúmeri, t.d. 112, til að 
komast hjá því að neyðarnúmer sé valið í ógáti. 


Beðið um PIN-númer - Þegar beiðni um PIN-númer er 
virk er beðið um númerið í hvert skipti sem kveikt er á 
leikjatölvunni. Athuga skal að sum SIM-kort leyfa ekki 
beiðni um PIN-númer. 


PIN-númer / PIN2-númer / Númer fyrir læsingu - Þessi 
stilling er opnuð ef breyta á númerinu. 


Ábending! Leikjatölvunni má læsa með því 
að styðja á 
. Listi yfir skipanir opnast Valið er Læsa 
tæki. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Stillingar 


48 


Sjálfv. læsingartími - Hægt er að stilla tíma sjálfvirkrar 
læsingar, þannig að þegar hann er útrunninn verði 
leikjatölvunni sjálfkrafa læst og aðeins verði hægt að nota 
hana ef fært er inn rétt læsingarnúmer. Færð er inn tala 
sem tilgreinir tímafrestinn í mínútum eða valið Enginn til 
að taka læsingartímann af. 
• 
Leikjatölvan er opnuð með því að færa inn 
læsingarnúmerið. 
Til athugunar: Þegar leikjatölvan er læst getur 
eftir sem áður verið hægt að hringja í neyðarnúmerið 
sem leikjatölvan er stillt á (t.d. 112 eða annað opinbert 
neyðarnúmer). 


Læsa ef skipt um SIM - Valið er Já ef láta á leikjatölvuna 
biðja um læsingarnúmer þegar óþekkt, nýtt SIM-kort er 
sett í hana. Leikjatölvan heldur saman lista yfir SIM-kort 
sem eru viðurkennd sem kort eigandans. 


Listi yfir númer í föstu númeravali fæst með því 
að fara í Valmynd→ Verkfæri→ Fast númeraval. 


Valkostir í skjámyndinni Fast 
númeraval: Opna, Hringja, Nýr tengiliður, Breyta, Eyða, 
Bæta við Tengiliði, Bæta í úr Tengiliðum, Hjálpog Hætta. 


Fast númeraval - Hægt er að takmarka símtöl úr símanum 
við valin númer, ef SIM-kortið styður það. PIN2-númer 
þarf fyrir þessa aðgerð. Þegar þessi aðgerð er virk er 
aðeins hægt að hringja í þau númer sem eru á listanum 
yfir númer í föstu númeravali eða byrja á sama staf 
eða stöfum og símanúmer á listanum. 


Til athugunar: Þegar Fast númeraval gildir 
gæti eftir sem áður verið hægt að hringja í tiltekin 
neyðarnúmer í sumum símkerfum (t.d. 112 eða annað 
opinbert neyðarnúmer). 


• 
Nýjum númerum er bætt á listann yfir Fast númeraval 
með því að velja Valkostir→ Nýr tengiliður eða Bæta í úr 
Tengiliðum. 


Lok. notendahópur (sérþjónusta) - Tilgreina má hóp 
einstaklinga sem hægt er að hringja í og taka við símtölum 
frá. Símafyrirtæki eða þjónustuveita veitir nánari 
upplýsingar. Valið er: Sjálfvalinn til að virkja sjálfgefna 
hópinn sem samið hefur verið um við símafyrirtækið. 
Virkur ef nota á annan hóp (notandinn verður að þekkja 
númer hópsins) eða Óvirkur. 


Til athugunar: Þegar hringingar eru takmarkaðar 
við lokaðan notendahóp er eftir sem áður hægt að 
hringja í tiltekin neyðarnúmer í sumum símkerfum 
(t.d. 112 eða annað opinbert neyðarnúmer). 


Staðfesta SIM-þjón. (sérþjónusta) - Hægt er að stilla 
leikjatölvuna þannig að staðfestingarboð birtist þegar 
SIM-aðgerðir eru notaðar. 


Vottorðastjórnun 


Í skjámyndinni Vottorðastjórnun sést listi yfir 
heimildavottorð sem hafa verið vistuð í leikjatölvunni. 
Stutt er á 
til að skoða lista yfir notendavottorð 
ef hann er tiltækur. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Stillingar 


49 


Útskýring: Heimildarvottorð eru notuð hjá sumum 
vafraþjónustum, svo sem bönkum, til að sannprófa 
undirskriftir eða vottorð miðlara eða önnur 
heimildarvottorð. 


Útskýring: Notandavottorð eru gefin út af þar 
til bærum vottunaraðila. 


Valkostir í skjámyndinni 
Vottorðastjórnun: Uppl. um vottorð, Eyða, Stillingar f. 
traust, Merkja/afmerkja, Hjálpog Hætta. 


Nota skal stafræn vottorð ef: 
• 
tengjast á netbanka eða öðru setri eða fjartengdum 
miðlara vegna aðgerða sem hafa í för með sér sendingu 
á trúnaðarupplýsingum eða 
• 
forðast á veirur eða annan skaðlegan hugbúnað 
og tryggja áreiðanleika hugbúnaðar sem sóttur 
er á Netið og settur upp. 
Útskýring: Stafræn vottorð eru notuð til að 
sannreyna uppruna vafrasíðna og hugbúnaðar sem 
settur hefur verið upp. Ekki er þó hægt að treysta 
þeim nema öruggt sé að vottorðið sé ófalsað. 


Mikilvægt: Tilvist vottorðs er í sjálfu sér engin vörn; 
vottorðin verða að vera rétt, áreiðanleg og traust ef 
aukið öryggi á að fást. 


Upplýsingar um vottorð skoðaðar - 
áreiðanleiki kannaður 


Aðeins er hægt að vera viss um rétt kenni vafragáttar 
eða -miðlara þegar búið er að kanna áritun og gildistíma 
vottorðs vafragáttar eða -miðlara. 


Tilkynning verður birt á skjá leikjatölvunnar: 
• 
ef kenni vaframiðlarans eða -gáttarinnar er ekki 
áreiðanlegt eða 
• 
ef ekki er rétt öryggisvottorð í leikjatölvunni. 


Hægt er að fá upplýsingar um vottorð með því að 
skruna að því og velja Valkostir→ Uppl. um vottorð. 
Þegar upplýsingar um vottorð eru opnaðar kannar 
Vottorðastjórnun gildi vottorðsins og ein eftirfarandi 
athugasemda getur birst: 
• 
Vottorði ekki treyst - Engin aðgerð hefur verið valin 
til að nota vottorðið. Meiri upplýsingar eru í næsta 
kafla ‘Trauststillingum heimildavottorðs breytt’. 
• 
Vottorð útrunnið - Gildistími vottorðsins er runninn út. 
• 
Vottorð ekki enn gilt - Gildistími vottorðsins er ekki enn 
runninn upp. 
• 
Vottorð skemmt - Ekki er hægt að nota vottorðið. 
leita verður til útgefanda vottorðsins. 
Mikilvægt: Vottorð gilda takmarkaðan tíma. 
Ef Vottorð útrunnið eða Vottorð ekki enn gilt birtist þótt 
vottorðið ætti að vera gilt skal kanna hvort dag- og 
tímasetningin í leikjatölvunni er rétt. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Stillingar 


50 


Trauststillingum heimildavottorðs breytt 


• 
Skrunað er að heimildavottorði og valið Valkostir→ 
Stillingar f. traust. Listi yfir aðgerðir sem geta notað 
vottorðið er birtur. Dæmi: 
Þjónusta / Já - vottorðið getur vottað setur. 
Stjórnandi aðgerða / Já - vottorðið getur vottað 
uppruna nýs hugbúnaðar. 
Internet / Já - vottorðið getur vottað tölvupóst- og 
myndefnismiðlara. 
Mikilvægt: Áður en þessum stillingum er breytt 
verður að ganga úr skugga um að eiganda vottorðsins 
sé treystandi og að það tilheyri tilteknum eiganda. 


Útilokanir 
(sérþjónusta) 


Með útilokun símtala er hægt að takmarka hringingar 
úr og í leikjatölvunni. Aðgerðin krefst lykilorðs fyrir 
útilokanir, en það má fá hjá þjónustuveitunni. 
1 Skrunað er á einhvern útilokunarkostanna. 
2 Valið er Valkostir→ Gera virkar ef biðja á netkerfið 
að setja símtalatakmarkanir á, Ógilda til að hætta við 
valdar takmarkanir eða Ath. stöðu til að kanna 
hvort símtöl eru útilokuð eða ekki. 
• 
Valið er Valkostir→ Ógilda allar útilok. til að hætta 
við allar virkar útilokanir. 
• 
Valið er Valkostir→ Breyta lykli f. útilok. til að breyta 
lykilorðinu. 


Til athugunar: Þegar hringilokun er í gildi er 
eftir sem áður hægt að hringja í tiltekin neyðarnúmer 
í sumum símkerfum (t.d. 112 eða annað opinbert 
neyðarnúmer). 


Til athugunar: Útilokanir símtala gilda um öll 
símtöl, einnig gagnasendingar. 


Til athugunar: Ekki er hægt að hafa útilokun 
símtala í símann og símtalsflutning eða fast númeraval 
í gangi samtímis. Sjá “Stillingar fyrir símtalaflutning”, 
bls. 19 eða ‘Fast númeraval’, bls. 48. 


Net 


Val á neti 
• 
Valið er Sjálfvirkt ef láta á leikjatölvuna leita sjálfkrafa 
að tiltæku farsímaneti á svæðinu og velja það eða 
• 
Valið er Handvirktef notandinn vill sjálfur velja net af 
lista yfir net. Ef tengingin við netið, sem þannig er valið, 
rofnar heyrist hljóðmerki í leikjatölvunni og notandinn 
er beðinn að velja aftur net. Netið sem er valið verður 
að vera með reikisamning við heimanet notandans, 
þ.e. fyrirtækið sem SIM-kortið er frá. 
Útskýring: Reikisamningur - Samningur milli 
tveggja eða fleiri farsímaþjónustuveitna um að leyfa 
notendum einnar veitunnar að nota þjónustu hinna. 


Uppl. um endurvarpa 
• 
Valið er Virkar til að stilla leikjatölvuna þannig að 
gefið sé til kynna ef hann er notaður á farsímaneti 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Stillingar 


51 


sem byggist á MCN-tækni (Micro Cellular Network) 
og móttaka slíkra upplýsinga sé virkjuð. 


Stillingar fyrir aukabúnað 


Vísar sem sjást í biðham: 
- höfuðtól er tengt. 
- hljóðmöskvi er tengdur. 


Skrunað er að aukahlutamöppunni og stillingarnar 
opnaðar: 
• 
Valið er Sjálfvalið snið til að velja sniðið sem á að virkja 
í hvert sinn sem aukahlutur er tengdur leikjatölvunni. 
Sjá ‘Snið’, bls. 91. 
• 
Velja skal Sjálfvirkt svar til að stilla leikjatölvunni þannig 
að hún svari símtölum sjálfkrafa eftir fimm sekúndur. 
Ef Viðvörun um innhringingu er stillt á Pípa einu sinni 
eða Án hljóðs er ekki hægt að nota sjálfvirkt svar. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tengiliðir 


52 


6. Tengiliðir 


Skráin Tengiliðir er opnuð með því að styðja á 
í biðham eða fara í Valmynd→ Tengiliðir. 


Undir Tengiliðir er hægt 
að vista og skipuleggja 
upplýsingar eins og nöfn, 
símanúmer og heimilisföng. 


Tengiliðir nota samnýtt 
minni. Sjá ‘Samnýtt minni’, 
bls. 15. 


Einnig er hægt að bæta 
við eigin hringitóni, 
raddmerki eða smámynd 
á tengiliðaspjald. Hægt er 
að búa til tengiliðahópa sem gera það kleift að senda SMS 
skilaboð eða tölvupóst til margra viðtakenda í einu. 


Valkostir í skránni Tengiliðir: 
Opna, Hringja, Búa til skilaboð, Nýr tengiliður, Breyta, 
Eyða, Taka afrit, Bæta við hóp, Tilheyrir hópum, Merkja/ 
Afmerkja, Senda nafnspjald, Uppl. um tengiliði, Hjálp og 
Hætta. 


Útskýring: Raddmerki geta verið hvaða töluð orð 
sem er, t.d. fornafn manns. Raddmerki gera kleift að 
hringja með því einfaldlega að segja orðið upphátt. 


Tengiliðaspjöld búin til 


1 Farið er í Tengiliðir og valið Valkostir→ Nýr tengiliður. 
Autt spjald opnast. 
2 Sviðin eru fyllt út og stutt á Lokið. Tengiliðaspjaldið 
er vistað í minni tækisins og því lokað og þá er hægt 
að sjá það í skránni Tengiliðir. 


Tengiliðir afritaðir milli 
SIM-kortsins og minnisins 
í leikjatölvunni 


• 
Ef afrita á nöfn og númer af SIM-korti í leikjatölvuna er 
farið í Valmynd→ SIM→ SIM-nafnaskrá. Nöfnin sem 
á að afrita eru valin og síðan er valið Valkostir→ Afrita 
í Tengiliði. 
• 
Ef afrita á símanúmer, faxnúmer eða boðtækisnúmer úr 
Tengiliðum á SIM-kortið er farið í Tengiliðir, 
tengiliðaspjald opnað, skrunað að númerinu og valið 
Valkostir→ Afrita í SIM-skrá 


Tengiliðaspjöldum breytt 


Valkostir við breytingar á 
tengiliðaspjaldi: Bæta við smámynd / Taka smámynd burt, 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tengiliðir 


53 


Bæta við upplýs., Eyða upplýsingum, Breyta merkimiða, 
Hjálpog Hætta. 


1 Í skránni Tengiliðir er skrunað að spjaldinu sem 
á að breyta og stutt á 
til að opna það. 
2 Ef breyta á upplýsingunum er stutt 
á Valkostir→ Breyta. 
3 Ef vista á breytingar og fara aftur 
í tengiliðaskjámyndina er stutt á Lokið. 


Tengiliðaspjöldum eytt 


• 
Í skránni Tengiliðir er skrunað að spjaldinu sem 
á að eyða og valið Valkostir→ Eyða. 
Mörgum spjöldum eytt: 
1 Spjöldin sem á að eyða eru merkt. Skrunað er að spjaldi 
sem á að eyða og valið Valkostir→ Merkja. Gátmerki er 
sett við tengiliðaspjaldið. 
2 Þegar búið er að merkja öll tengiliðaspjöldin sem 
á að eyða er valið Valkostir→ Eyða. 
Ábending! Einnig er hægt að merkja mörg atriði 
ef stutt er á 
og haldið niðri og stutt á 
um 
leið. Sjá einnig bls. 12. 


Að bæta við og fjarlægja svið 
af tengiliðaspjöldum 


1 Tengiliðaspjald er opnað og valið Valkostir→ Breyta. 
2 Viðbótarsvið er sett inn með því að velja Valkostir→ 
Bæta við upplýs. 


Sviði er eytt með því að velja Valkostir→ Eyða 
upplýsingum. 
Ef breyta á merki sviðs á tengiliðaspjaldi er valið 
Valkostir→ Breyta merkimiða. 


Mynd sett á tengiliðaspjald 


Hægt er að bæta tveimur tegundum mynda á 
tengiliðaspjald. Sjá nánari upplýsingar í ‘Myndir og 
skjámyndir’, bls. 58 um það hvernig myndir eru geymdar. 
• 
Ef bæta á smámynd á 
tengiliðaspjald er 
spjaldið opnað, valið 
Valkostir→ Breyta og 
síðan valið Valkostir→ 
Bæta við smámynd. 
Smámyndin sést líka 
þegar viðkomandi aðili 
hringir. 
Til athugunar: 
Þegar búið er að tengja 
smámynd tengiliðarspjaldi er hægt að velja Bæta við 
smámynd til að skipta um smámynd eða Taka smámynd 
burt til að fjarlægja smámyndina af tengiliðarspjaldinu. 
• 
Ef bæta á mynd á tengiliðaspjald er tengiliðaspjald 
opnað og stutt á 
til að opna myndaskjámyndina 
( 
). Mynd er sett inn með því að velja Valkostir→ 
Bæta við mynd. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tengiliðir 


54 


Tengiliðaspjald skoðað 


Valkostir þegar tengiliðaspjald 
er skoðað og sviðið símanúmer er valið: Hringja, Búa til 
skilaboð, Breyta, Eyða, Sjálfvalin, Bæta við raddmerki / 
Raddmerki, Skrá hraðval / Aftengja hraðval, Hringitónn, 
Afrita í SIM-skrá, Senda nafnspjald, Hjálp og Hætta. 


Tengiliðaupplýsingaskjárinn ( 
sýnir allar upplýsingar 
sem settar hafa verið á tengiliðaspjaldið. Stutt er á 
til að opna myndaskjáinn ( 
). 


Til athugunar: Á tengiliðaupplýsingaskjánum 
birtast aðeins svið með upplýsingum. Valið er 
Valkostir→ Breyta ef skoða á öll svið og bæta 
við gögnum. 


Úthlutun sjálfgefinna númera 
og netfanga 


Ef aðili er með mörg símanúmer eða tölvupóstföng er 
hægt að hraða hringingum og boðasendingum með því 
að skilgreina ákveðin númer og netföng sem sjálfgildi. 
• 
Tengiliðaspjald er opnað og valið Valkostir→ 
Sjálfvalin. Gluggi birtist með valkostum. 
Dæmi: Skrunað er á Símanúmer og stutt á Á númer. 
Listi yfir símanúmer á tengiliðaspjaldinu birtist. 
Skrunað er að númerinu sem á að vera sjálfgefið og 
stutt á 
. Þegar aftur er horfið að 
tengiliðaspjaldsskjánum er sjálfgefna númerið 
undirstrikað. 


Raddstýrð hringing 


Hægt er að hringja með því að bera fram raddmerki 
sem hefur verið bætt á tengiliðaspjald. Öll töluð orð 
geta verið raddmerki. Áður en raddstýrt val er notað 
skal bent á eftirfarandi: 


• 
Raddmerki eru ekki háð tungumáli. Þau eru háð 
rödd þess sem talar. 
• 
Raddmerki eru viðkvæm fyrir umhverfishljóðum. 
Þau skal hljóðrita og nota í hljóðlátu umhverfi. 
• 
Ekki er hægt að nota mjög stutt nöfn. Nota skal löng 
nöfn og forðast áþekk nöfn fyrir mismunandi númer. 
Til athugunar: Nafnið þarf að bera fram 
nákvæmlega eins og það var hljóðritað. Þetta gæti 
verið erfitt, til dæmis í hávaðasömu umhverfi eða 
í neyðartilvikum, því ætti ekki að treysta eingöngu 
á raddstýrt val við allar aðstæður. 


Dæmi: Hægt er að nota mannsnafn sem raddmerki, 
t.d. 'Jón Hilmar'. 


Raddmerki bætt við símanúmer 


Til athugunar: Aðeins er hægt að bæta 
raddmerkjum við símanúmer sem geymd eru í minni 
leikjatölvunnar. Sjá ‘Tengiliðir afritaðir milli 
SIM-kortsins og minnisins í leikjatölvunni’, bls. 52. 


Til athugunar: Aðeins er hægt að hafa eitt 
raddmerki á hverju tengiliðaspjaldi. 


1 Í skránni Tengiliðir er skrunað að spjaldinu sem bæta 
skal raddmerki á og stutt á 
til að opna það. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tengiliðir 


55 


2 Skrunað er að númerinu sem bæta á raddmerkinu 
við og valið Valkostir→ Bæta við raddmerki. 
3 Textinn Ýttu á Byrja og talaðu eftir hljóðmerki birtist. 
Þegar tekið er upp skal halda leikjatölvunni nálægt 
munni. Eftir upphafshljóðmerkið eru orðið eða orðin 
sem nota á sem raddmerki sögð skýrt og greinilega. 
• Stutt er á Byrja til að taka upp raddmerki. 
Leikjatölvan gefur frá sér hljóðmerki og 
athugasemdin Tala nú birtist. 
4 Þegar upptöku er lokið leikur leikjatölvan upptekna 
raddmerkið og athugasemdin Spilar raddmerki birtist. 
Ef ekki á að vista hljóðritunina er stutt á Hætta. 
5 Þegar búið er að vista raddmerkið birtist athugasemdin 
Raddmerki vistað og hljóðmerki heyrist. Merkið 
sést 
við númerið á tengiliðaspjaldinu. 
Til athugunar: Leikjatölvan getur haft allt að 
25 símanúmer með tengdum raddmerkjum. Ef minnið 
fyllist getur þurft að eyða einhverjum þeirra. 


Ábending! Ef skoða á lista yfir hljóðmerki sem hafa 
verið skilgreind er valið Valkostir→ Uppl. um tengiliði→ 
Raddmerki í skránni Tengiliðir. 


Hringt með raddmerki 


Til athugunar: Nafnið þarf að bera fram 
nákvæmlega eins og það var hljóðritað. 


1 Stutt er á 
í biðham og takkanum haldið niðri. Stutt 
hljóðmerki heyrist og athugasemdin Tala nú birtist. 


2 Þegar hringt er með raddmerki er hátalarinn í notkun. 
Halda skal leikjatölvunni nálægt munni og andliti og 
mæla raddmerkið skýrum rómi. 
3 Leikjatölvan spilar upphaflega raddmerkið, birtir 
nafnið og númerið og hringir eftir 1,5 sekúndur í 
númerið sem tengt er merkinu 
VIÐVÖRUN! Ekki má halda leikjatölvunni að eyra 
meðan hátalarinn er í notkun þar sem hljóðstyrkurinn 
kann að vera mjög mikill. 


• 
Ef leikjatölvan spilar rangt raddmerki eða ef reyna 
á aftur er stutt á Aftur. 
Til athugunar: Ekki er hægt að nota raddval til 
að hringja þegar aðgerð nýtir gagnasendingu eða 
þegar GPRS-tenging er að senda gögn eða taka á móti 
gögnum. Ef hringja á með raddmerki þarf að rjúfa allar 
virkar gagnasendingar. 


Raddmerki endurspilað, því breytt eða eytt 


Eigi að endurspila, eyða eða breyta raddmerki er 
tengiliðaspjald opnað og skrunað að númerinu sem 
er með raddmerki (sýnt með 
) og valið Valkostir→ 
Raddmerki→ og annaðhvort 
• 
Spila upptöku - til að hlusta aftur á raddmerkið, eða 
• 
Eyða - til að eyða raddmerkinu, eða 
• 
Breyta - til að taka upp raddmerki. Stutt er á Byrja 
til að taka upp. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tengiliðir 


56 


Hraðvalstökkum úthlutað 


Hraðval er fljótleg aðferð við að hringja í númer sem mikið 
eru notuð. Hægt er að úthluta hraðvalstökkum á átta 
símanúmer. Númer 1 er frátekið fyrir talhólfið. 
1 Tengiliðaspjaldið sem 
úthluta á hraðvalstakka 
er opnað og valið 
Valkostir→ Skrá hraðval. 
Hraðvalsgrindin opnast 
þar sem laus númer 
birtast. 
2 Skrunað er að tölu 
og stutt á Á númer. 
Þegar farið er aftur á 
tengiliðaupplýsingaskjáin 
n sést hraðvalsteiknið við númerið. 
• 
Ef hringja á í tengiliðinn með hraðvali skal stilla 
Valmynd→ Verkfæri→ Stillingar→ Stillingar f. 
hringingu→Hraðval á Virkt, fara í biðham og styðja 
á og halda hraðvalstakkanum inni þar til hringingin 
hefst. 


Hringitónn tengdur tengiliðaspjaldi 
eða hóp 


Hægt er að setja hringitón fyrir hvert tengiliðaspjald 
eða hóp. Þegar tengiliður eða einhver úr hópnum hringir 
spilar síminn viðkomandi hringitón (ef símanúmer þess 


sem hringir er sent með hringingunni og leikjatölvan þekkir 
það). 
1 Stutt er á 
til að opna tengiliðaspjald eða farið 
í hópalistann og hópur valinn. 
2 Valið er Valkostir→ Hringitónn. Listi yfir hringitóna 
opnast 
3 Stýritakkinn er notaður til að velja hringitóninn sem 
á að nota fyrir tengilið eða hóp og stutt á Velja. 
• 
Hringitónn er fjarlægður með því að velja Sjálfvalinn 
tónn af listanum yfir hringitóna. 
Til athugunar: Leikjatölvan notar alltaf síðasta 
hringitóninn sem tengdur hefur verið einstökum aðila. 
Ef t.d. hringitón hóps er fyrst breytt og síðan er breytt 
tón einhvers eins úr hópnum er sá tónn notaður þegar 
hann hringir næst. 


Upplýsingar um tengilið sendar 


1 Í skránni Tengiliðir er skrunað að spjaldinu sem 
á að senda. 
2 Valið er Valkostir→ Senda nafnspjald og síðan valin 
aðferð, kostirnir eru: Sem SMS, Með tölvupósti (aðeins 
tiltækt ef réttar tölvupóststillingar eru fyrir hendi) eða 
Með Bluetooth. Nú er tengiliðaspjaldið sem á að senda 
orðið 'nafnspjald'. Nánari upplýsingar eru í kaflanum 
‘Skilaboð’ og ‘Gögn send um Bluetooth’, bls. 117. 
• 
Hægt er að bæta mótteknum nafnspjöldum í skrána 
Tengiliðir. Sjá nánari upplýsingar í ‘Snjallboð móttekin’, 
bls. 79. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tengiliðir 


57 


Til athugunar: Aðeins er hægt að senda 
upplýsingar um tengiliði milli samhæfra tækja. 
Útskýring: Hugtakið 'nafnspjald' er notað um það 
þegar tengiliðaupplýsingar eru sendar eða mótteknar. 
Nafnspjald er tengiliðaspjald með sniði sem hentar til 
sendingar í stuttum skilaboðum, yfirleitt 'vCard'-sniði. 


Stjórnun tengiliðahópa 


Hægt er að búa til tengiliðahópa sem t.d. er hægt að 
nota sem dreifingarlista við að senda stutt skilaboð og 
tölvupóst. Sjá einnig bls. 56 um það hvernig hringitón 
er bætt við hóp. 


Valkostir á hópalistaskjánum: 
Opna, Nýr hópur, Eyða, Endurskíra, Hringitónn, Uppl. um 
tengiliði, Hjálpog Hætta. 


Tengiliðahópar búnir til 


1 Í skránni Tengiliðir er 
stutt á 
til að opna 
hópalistann. 
2 Valið er Valkostir→ Nýr 
hópur. 
3 Rita skal heiti á hópnum 
eða nota sjálfgefna heitið 
Hópur og styðja á Í lagi. 


Aðilum bætt í hóp 


1 Í skránni Tengiliðir er skrunað að aðilanum sem á að 
bæta við og valið Valkostir→ Bæta í hóp:. Listi yfir 
tiltæka hópa opnast 
2 Skrunað er að hópnum sem bæta á aðila í og stutt á 
. 


Mörgum aðilum bætt við í einu 


1 Í hópalistanum er hópur opnaður og valið Valkostir→ 
Bæta félögum við. 
2 Skrunað er að tengilið og stutt á 
til að merkja 
hann. Þetta er endurtekið við alla aðila sem bæta á við 
og síðan er stutt á Í lagi til að bæta þeim í hópinn. 


Aðilar fjarlægðir úr hóp 


1 Farið er í hópalistann, skrunað að hópnum sem 
á að breyta og stutt á 
. 
2 Skrunað er að aðilanum sem á að fjarlægja og valið 
Valkostir→ Taka burt úr hópi. 
3 Stutt er á Já til að fjarlægja aðilann úr hópnum. 


Innflutningur gagna 


Hægt er að flytja upplýsingar úr dagbók, tengiliði og 
minnispunkta úr mörgum mismunandi Nokia símum í 
leikjatölvuna með gagnainnflutningsaðgerðinni í PC Suite 
for Nokia N-Gage. Leiðbeiningar um notkun 
aðgerðarinnar eru í hjálpinni með PC Suite. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Myndir og skjámyndir 


58 


7. Myndir og skjámyndir 


Myndir 


Til athugunar: Þessa aðgerð er aðeins hægt að 
nota ef kveikt er á leikjatölvunni. Ekki má kveikja á 
leikjatölvunni þar sem notkun þráðlausra tækja er 
bönnuð eða þar sem hún kann að valda truflunum eða 
hættu. 


Farið er í Valmynd→ Miðlar→ Myndir. 


Varðveisla mynda 


Aðgerðin Myndir gerir kleift að skoða og skipuleggja 
myndir, eyða þeim og senda myndir sem geymdar 
eru í leikjatölvunni. Í Myndir er hægt að raða myndum 
sendar hafa verið í innhólfið með margmiðlunar- eða 
myndskilaboðum, sem viðhengi í tölvupósti, um Bluetooth 
tengingu eða vistaðar eru í aðgerðinni Skjámynd. Þegar 
tekið hefur verið við myndinni í innhólfið þarf að vista 
hana undir Myndir. 


Á aðalskjámynd 
aðgerðarinnar Myndir 
er listi yfir myndir og möppur. 
Á listanum sést: 
• 
dagsetningin og tíminn 
þegar mynd var vistuð, 
• 
smámynd, sem sýnir 
myndina, 
• 
fjöldi atriða í möppu, og 
• 
flipi sem sýnir hvort 
myndirnar eða möppurnar 
eru geymdar í minni leikjatölvunnar eða á minniskorti 
ef það er notað. 
Valkostir undir Myndir: 
Opna, Senda, Uppflutn. mynda, Eyða, Færa í möppu, Ný 
mappa, Merkja/afmerkja, Endurskíra, Skoða frekari 
uppl., Bæta við Uppáhalds, Uppfæra smámyndir, Hjálp 
og Hætta. 


Myndir skoðaðar 


Til athugunar: Þegar Myndir eru opnaðar er 
upphafsflipinn stilltur á minni leikjatölvunnar. 


1 Stutt er á 
eða 
til að fara á milli minnisflipa. 
2 Til að fletta á milli mynda er stutt á 
og 
. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Myndir og skjámyndir 


59 


3 Stutt er á 
til að opna mynd. Þegar myndin 
er opin er hægt að sjá heiti hennar og fjölda 
mynda í möppunni efst á skjánum. 
Valkostir við skoðun myndar: 
Senda, Snúa, Stækka, Minnka, Allur skjár, Eyða, Endurskíra, 
Skoða frekari uppl., Bæta við Uppáhalds, Hjálp og Hætta. 


Þegar mynd er skoðuð er hægt að styðja á 
eða 
til að skoða næstu mynd á undan eða eftir í möppunni. 


Hægt er að skoða hreyfimyndir í GIF-skrám á sama hátt og 
aðrar myndir. Hreyfimyndir eru aðeins spilaðar einu sinni. 
Þegar hreyfingin stöðvast sést kyrrmynd. Ef skoða á 
hreyfimyndina aftur verður að loka henni og opna aftur. 


Stækkun og smækkun 


1 Valið er Valkostir→ 
Stækka eða Minnka. 
Hlutfallið sést efst á 
skjánum. Sjá einnig 
‘Flýtivísanir á takkaborði’ 
aftar í þessum kafla. 
2 Stutt er á Til baka 
til að fara aftur á 
upphafsskjáinn. 
Til athugunar: 
Stækkunar-/minnkunarhlutfallið er ekki geymt 
til frambúðar. 


Til athugunar: Ekki er hægt að stækka 
GIF-hreyfimyndir meðan þær eru spilaðar. 


Allur skjár 


Þegar valið er Valkostir→ Allur skjár eru rammarnir 
utan um myndina fjarlægðir svo að meira sjáist af henni. 
Stutt er á 
til að fara aftur í upphafsskjáinn. 


Fókusinn stilltur 


Þegar verið er að stækka/minnka eða skoða mynd á öllum 
skjánum má nota stýritakkann til að færa fókusinn til 
vinstri, hægri, upp eða niður til að skoða þann hluta nánar, 
t.d. hægra hornið efst. 


Myndum snúið 


Valið er Valkostir→ Snúa→ Til vinstri til að snúa myndinni 
90 gráður rangsælis eða Til hægri til að snúa myndinni 
réttsælis. Snúningurinn er ekki geymdur til frambúðar. 


Flýtivísanir á takkaborði 


• 
Snúa 
- andsælis, 
- réttsælis 
• 
Skrun: 
- upp, 
- niður, 
- vinstri, 
- 
hægri. 
• 
- stækka, 
- minnka, stutt er og haldið niðri 
til að fara aftur á staðalskjá. 
• 
- víxla milli alls skjásins og staðalskjás. 


Myndupplýsingaskjár 


• 
Ef skoða á nákvæmar upplýsingar um mynd er skrunað 
að myndinni og valið Valkostir→ Skoða frekari uppl.. 
Listi með upplýsingum um myndir birtist: 
Skr.gerð - JPEG, GIF, PNG, TIFF, MBM, BMP, WBMP, OTA, 
WMF, Ótæk eða Óþekkt. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Myndir og skjámyndir 


60 


Dagsetn. og Tími - hvenær myndin var búin til 
eða vistuð, 
n x n- stærð myndarinnar í dílum, 
Stærð - í bætum eða kílóbætum (kB), 
Litur - True colour, 65536 litir, 4096 litir, 256 litir, 16 litir, 
Grátónareða Svart/hvítt. 


Skipulag mynda og mappa 


• 
Ef fjarlægja á mynd eða möppu er skrunað að henni 
og valið Valkostir→ Eyða. 
• 
Ef endurnefna á mynd eða möppu er skrunað að henni 
og valið Valkostir→ Endurskíra. Nýja nafnið er ritað 
og stutt á 
. 


Nánari upplýsingar um það hvernig möppur eru búnar til 
og atriði merkt og færð eru í ‘Atriði sem eru sameiginleg 
öllum aðgerðum’, bls. 12. 


Myndir sendar 


Hægt er að senda myndir með mismunandi 
skilaboðaþjónustu í samhæf tæki. 
1 Skrunað er að myndinni sem á að senda og valið 
Valkostir→ Senda. 
2 Síðan er valin aðferð, kostirnir eru: Með margmiðlun, 
Með tölvupósti og Með Bluetooth. 
• Ef kosið er að senda myndina í tölvupósti eða 
margmiðlunarboðum opnast ritill. Stutt er á 
til að velja viðtakanda, einn eða fleiri, úr skránni 
Samskipti eða símanúmer eða netfang viðtakanda 


er ritað við Viðtak.:. Settur er inn texti eða hljóð 
og valið Valkostir→ Senda. Nánari upplýsingar 
eru í ‘Ný skilaboð búin til og send’, bls.72. 
• Ef senda á myndina um Bluetooth, sjá nánari 
upplýsingar í ‘Gögn send um Bluetooth’, bls. 117. 
Ábending! Hægt er að senda nokkrar myndir samtímis 
með Bluetooth. Ef senda á margar myndir í einu þarf 
fyrst að merkja þær. Ef merkja á nokkrar myndir í einu 
skal nota Valkostir→ Merkja/afmerkja eða styðja á 
og halda 
inni og styðja um leið á 
eða 
. 
Um leið og valið færist er gátmerki sett við myndirnar. 
Vali er lokið með því að stöðva stýritakkann og sleppa 
síðan 
. 


Myndboðamappa 


Í myndboðamöppunni er myndefni sem notandi hefur 
fengið í myndboðum. 


Valkostir myndboðamöppu: 
Opna, Senda, Eyða, Merkja/afmerkja, Endurskíra, Skoða 
frekari uppl., Hjálp og Hætta. 


Ef vista á myndefni sem borist hefur í myndboðum 
er farið í Skilaboð→ Innhólf skilaboðin opnuð og valið 
Valkostir→ Vista. 


Myndir skoðaðar 


1 Skrunað er að myndinni sem á að skoða og stutt 
. 
Myndin opnast. Stutt er á 
til að skoða næstu 
mynd í möppunni. 
2 Stutt er á Til baka til að fara aftur á aðalskjáinn. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Myndir og skjámyndir 


61 


Skjámynd 


Farið er í Valmynd→ Miðlar→ Skjámynd. 


Með aðgerðinni Skjámynd 
er hægt að taka myndir af 
skjá leikjatölvunnar. Hægt 
er að senda þær til vina 
sinna í margmiðlunarboðum. 
Hægt er að keyra aðgerðina 
Skjámynd í bakgrunni þannig 
að hún hverfi af skjánum og 
sé aðeins gerð virk þegar stutt 
er á takkasamsetningu sem 
valin er í Stillingar (sjálfgildið 
er 
+ 
). Sjá ‘Keyrt í 


bakgrunni’, bls. 61 og ‘ Stillingum breytt’, bls. 61. 


Valkostir í Skjámynd: Halda 
forriti virku, Stillingar, Hjálp og Hætta. 


Hægt er að velja eitt af þrem sniðum; Lággæða JPG, 
Hágæða JPG eða MBM. 
1 Valið er Valmynd→ Miðlar→ Skjámynd. 
2 Valið er Valkostir→ Halda forriti virku. Skilaboðin “Ýttu 
á Ritf. + stýrit. til að taka skjámynd” birtast og forritið 
hverfur af skjánum. 
3 Stutt er á 
+ 
til að taka skjámynd. 
Til athugunar: Ef minni er orðið lítið er hugsanlegt 
að leikjatölvan loki einhverjum aðgerðum. Leikjatölvan 
vistar öll óvistuð gögn áður en aðgerðinni er lokað. 
Sjá ‘Að fara milli aðgerða’, bls. 11. 


Keyrt í bakgrunni 


Þegar valið er Valkostir→ Halda forriti virku hverfur 
aðgerðin af skjánum. Skjámynd er ennþá virk, hefur 
engin áhrif á aðgerðir sem á að nota og hægt er að 
taka skjámyndir hvenær sem er (til dæmis þegar leikir 
eru spilaðir) með því að ýta á takkasamsetningu sem 
valin er í Stillingum. Sjá ‘ Stillingum breytt’, bls. 61. 


Stillingum breytt 


Valið er Stillingar til að opna lista yfir stillingar sem 
hægt er að velja í Skjámynd. 
• 
Taka skjámynd með - Velja skal takkasamsetningu til 
að virkja Skjámynd. 
• 
Heiti möppu - Rita skal lýsandi heiti á myndamöppunni 
þar sem skjámyndir eru vistaðar. 
• 
Heiti skjámyndar - Gefa skal myndinni lýsandi heiti. 
• 
Gæði skjámyndar - Velja skal eitt af þremur sniðum: 
• Lággæða JPG 
• Hágæða JPG 
• MBM. 
• 
Nota sjálfgefið heiti - Valið er Já ef vista á myndina með 
heitinu sem fært var inn í valkostinum Heiti skjámyndar. 
Valið er Nei til að velja nýtt heiti fyrir hverja mynd 
(heitið sem fært var inn í Heiti skjámyndar birtist 
sjálfkrafa). 
Valkostir Taka skjámynd 
með, Heiti möppu, Heiti skjámyndar, Gæði 
skjámyndarog Nota sjálfgefið heiti. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Myndir og skjámyndir 


62 


Til athugunar: Hægt er að vista margar 
skjámyndir sem sama heiti (til dæmis “Skjámynd”). 
Myndirnar eru vistaðar sem “Skjámynd”, 
“Skjámynd(01)”, “Skjámynd(02)”, o.s.frv. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


RealOne Player™ 


63 


8. RealOne Player™ 


Til athugunar: Þessa aðgerð er aðeins hægt að 
nota ef kveikt er á leikjatölvunni. Ekki má kveikja á 
leikjatölvunni þar sem notkun þráðlausra tækja 
er bönnuð eða þar sem hún kann að valda 
truflunum eða hættu. 


Farið er í Valmynd→ Miðlar→RealOne Player. 


Með RealOne Player™ er hægt að spila miðlunarskrár sem 
geymdar eru í minni leikjatölvunnar eða á minniskorti eða 
spila mynd- og hljóðskrár eða lifandi efni á Internetinu. 


Útskýring: Miðlunarskrár eru mynd-, tónlistar- eða 
hljóðinnskot sem hægt er að spila á spilara eins og 
RealOne Player. Skrár með viðhengin .3gp, .mp4, .amr, 
.rm, .ram, .ra og .rv. eru studdar í RealOne Player. 


Ekki er víst að RealOne Player styðji öll afbrigði allra 
skrársniða sem hann á að styðja. T.d. reynir RealOne Player 
að opna allar .mp4 skrár. Í sumum .mp4 skrám getur þó 
verið efni sem ekki samræmist 3GPP-stöðlunum og því 
styður Nokia N-Gage leikjatölvan það ekki. Sé svo getur 
aðgerðin misheppnast og eitthvað spilast aftur eða 
villuboð birst. 


RealOne Player notar samnýtt minni. Sjá ‘Samnýtt minni’, 
bls. 15. 



Valkostir Valmyndir Valkostir 
birtir mismunandi valkosti eftir atriðinu sem er valið: 


• 
Ef á listanum eru engar skrár, tenglar eða möppur: 
Opna, Ný mappa, Stillingar,Um vöruna, Hjálp og Hætta. 
• 
Ef atriðið sem er valið er staðbundin skrá: Spila, Opna, 
Endurskíra (ef engin atriði eru merkt), Eyða, Ný mappa, 
Færa í möppu, Merkja/afmerkja, Senda, Bæta við 
Uppáhalds, Stillingar, Um vöruna, Hjálp og Hætta. 
• 
Ef atriðið sem er valið er tengill við símafyrirtæki: Spila 
(ef engin atriði eru merkt), Opna, Endurskíra, Breyta 
tengli, Eyða, Ný mappa, Færa í möppu, Merkja/afmerkja, 
Senda, Bæta við Uppáhalds, Stillingar, Um vöruna, Hjálp 
og Hætta. 
• 
Ef mappa er auðkennd: Opna möppu(ef engin atriði 
eru merkt), Opna, Endurskíra (ef engin atriði eru merkt), 
Eyða, Ný mappa, Merkja/afmerkja, Stillingar, Um vöruna, 
Hjálp og Hætta.. 
• 
Ef mörg atriði eru valin: Opna, Eyða, Ný mappa, Færa í 
möppu, Merkja/afmerkja, Senda, Bæta við Uppáhalds, 
Stillingar, Um vöruna, Hjálp og Hætta. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


RealOne Player™ 


64 


Miðlavísir 


Í RealOne Player er hægt að opna vafrasíðu með miðlavísi 
með tenglum á setur og skrár með streymandi efni. 
Sjá ‘Straumspilun af Internetinu’, bls. 64. 


Miðlunarskrár spilaðar 


Hægt er að spila allar þær tónlistar- og myndskrár sem 
birtast á listanum þegar RealOne Player er ræst eða 
beint af Internetinu. 
• 
Eigi að spila miðlunarskrá 
sem geymd er í minni 
leikjatölvunnar eða á 
minniskorti þarf að opna 
RealOne Player, skruna 
að skránni og velja 
Valkostir→ Spila. 
• 
Ef spila á miðlunarskrá 
beint af Internetinu: 
1 Valið er Valkostir→ 
Opna→ Veffang. 
2 Rita skal veffang setursins sem spila á efni frá. 
Útskýring: Straumspilun er þegar hljóð eða mynd 
er spiluð jafnóðum og sótt er af Internetinu í stað þess 
að vista efnið fyrst í staðbundinni skrá. 


Til athugunar: Ekki er hægt að tengjast setri 
án þess að skilgreina aðgangsstað, sjá Sjálfg. aðgangsst. 
bls. 66. Margar þjónustuveitur krefjast þess að 


aðgangsstaður fyrir Internet (IAP) sé notaður sem 
sjálfgefinn aðgangsstaður. Aðrar þjónustuveitur 
heimila notkun aðgangsstaðar fyrir WAP. 
Þjónustuveitan veitir ráðgjöf og upplýsingar um 
framboð. 


Til athugunar: Í RealOne Player er aðeins 
hægt að opna rtsp:// veffang. Ekki er hægt að opna 
http:// veffang, en RealOne Player þekkir http-tengil 
í .ram skrá því .ram skrá er textaskrá sem í er rtsp- 
tengill. 


Straumspilun af Internetinu 


• 
Ef straumspila á efni af Internetinu (sérþjónusta) 
þarf fyrst að setja upp sjálfgefinn aðgangsstað, 
sjá athugasemd á bls. 64. Síðan: 
1 Er RealOne Player opnaður og valið Valkostir→ 
Opna→ Miðlavísir. Miðlavísirinn er opnaður til 
að finna tengil við áhugavert straumsetur. 
2 Tengillinn er valinn. Notandinn er beðinn 
um að aftengja WAP-aðgangsstaðinn. 
• Hafi aðgangsstaður fyrir Internet (IAP) verið 
skilgreindur sem sjálfgefinn aðgangsstaður 
í RealOne Player (með samþykki þjónustuveitunnar) 
skal samþykkja beiðnina. 
• Hafi aðgangsstaður fyrir WAP verið skilgreindur 
sem sjálfgefinn aðgangsstaður í RealOne Player 
(með samþykki þjónustuveitunnar) skal hafna 
beiðninni. 


Straumlotan ætti að hefjast núna. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


RealOne Player™ 


65 


Áður en spilun miðlunarskrárinnar eða straumsins hefst 
tengist leikjatölvan við setrið og sækir skrána. 


Hljóðstyrkur 


• 
Ef auka skal hljóðstyrkinn er stutt á 
, en eigi 
að minnka hann er stutt á 
. 
• 
Eigi að taka hljóðið af er stutt á 
og haldið inni 
þar til vísirinn 
birtist. 
• 
Hljóðið er sett á með því að styðja á 
og halda 
honum inni þar til vísirinn 
birtist. 


Miðlunarskrár sendar 


Hægt er að senda miðlunarskrár með valkostinum Senda 
á myndinnskotalistanum. 
1 Skrunað er að skránni sem á að senda og valið 
Valkostir→ Senda. 


2 Einn af þremur sendingarkostum er valinn fyrir skrána, 
Með Bluetooth, Með margmiðlun eða Með tölvupósti. 


Stillingum breytt 


Ábending! Þegar einhver stilling er valin opnast 
flipaskjár. Stutt er á 
eða 
til að fara á milli 
stillingarflipanna. Eftirtalin teikn gefa til kynna hvaða 
stilling er opin: 
fyrir Kvikmynd 
fyrir Spilun 
fyrir Netog 
fyrir Staðgengill. 


Eigi að breyta stillingum fyrir Kvikmynd skal velja 
Valkostir→ Stillingar→ Kvikmynd til að opna eftirfarandi 
lista yfir stillingar: 
• 
Myndgæði - Valið er Skörp mynd til að auka myndgæðin 
en fækka römmum, eða Hár rammahraði til að auka 
rammahraðann en draga úr myndgæðum. 
• 
Sjálfvirk stærð - Valið er Kveikt til að stærð 
hreyfimyndarinnar breytist sjálfkrafa. 


Eigi að breyta stillingum fyrir Spilun skal velja Valkostir→ 
Stillingar→ Spilun til að opna neðangreinda stillingu: 
• 
Endurtaka - Valið er Kveikt til þess að spilun kvikmyndar 
eða hljóðskrár byrji sjálfkrafa aftur þegar henni lýkur. 


Eigi að breyta stillingum fyrir Net skal velja Valkostir→ 
Stillingar→ Net til að opna eftirfarandi lista yfir stillingar: 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


RealOne Player™ 


66 


• 
Sjálfg. aðgangsst. - Eins og skilgreint er Tengistillingarsjá 
‘Aðgangsstaðir’, bls. 44. Sjá einnig leiðbeiningarnar í 
lið 2, bls. 64. 
• 
Bandvídd - Valið er Sjálfvirk til að flutningshraðinn 
sé eins mikill og kostur er. 
• 
Hámarksbandvídd - Valin er hámarksbandvídd fyrir 
streymandi efni. 
• 
Tengitími útrunninn - Renniskjárinn er opnaður til 
að breyta biðtíma fyrir fyrstu miðlaratengingu 
í straumlotu. 
• 
Biðtími miðlara - Renniskjár er opnaður til að breyta 
tímanum sem líða má án þess að fá svar frá miðlara. 
• 
Hæsta gátt og Lægsta gátt - Færa skal inn 
gáttarnúmerin fyrir straumspilun. Ef ekki er vitað um 
númerin skal spyrja þjónustuaðilann. 


Eigi að breyta stillingum fyrir Staðgengil (Proxy) skal velja 
Valkostir→ Stillingar→ Staðgengill til að opna eftirfarandi 
lista yfir stillingar: 
• 
Nota staðgengil / Heimanetfang / Gátt - Valið er hvort 
nota eigi staðgengil. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


67 


9. Skilaboð 


Til athugunar: Kveikt þarf að vera á leikjatölvunni 
til að nota aðgerðirnar í möppunni Skilaboð. Ekki má 
kveikja á leikjatölvunni þar sem notkun þráðlausra 
tækja er bönnuð eða þar sem hún kann að valda 
truflunum eða hættu. 


Farið er í Valmynd→ Skilaboð. 


Í Skilaboðum er hægt að búa til, senda, taka á móti, skoða, 
breyta og skipuleggja: 
• 
textaskilaboð, 
• 
margmiðlunarboð, 
• 
tölvupóstboð og 
• 
snjallboð, sérstök SMS-skilaboð með gögnum. 


Þessu til viðbótar er hægt að taka við skilaboðum 
og gögnum um Bluetooth-tengingu, taka við WAP- 
þjónustuboðum, skilaboðum frá endurvarpa og einnig 
senda þjónustuskipanir. 


Valkostir í aðalyfirliti 
Skilaboða: Búa til skilaboð, Tengja (sést ef skilgreindar 
hafa verið stillingar fyrir pósthólfið) eða Aftengja (sýnt 
ef virk tenging er við pósthólfið), SIM-skilaboð, Uppl. frá 
endurv., Þjónustuskipanir, Stillingar, Hjálp og Hætta. 


Texta- og margmiðlunarboð nota samnýtt minni. 
Sjá ‘Samnýtt minni’, bls. 15. 


Þegar aðgerðin Skilaboð er opnuð sést aðgerðin Ný 
skilaboð og listi yfir sjálfgefnar möppur: 


Innhólf - inniheldur móttekin skilaboð önnur 
en tölvupóst og skilaboð frá endurvarpa. Tölvupóstboð 
eru geymd undir Pósthólf. Hægt er að lesa skilaboð frá 
endurvarpa með því að velja Valkostir→ Uppl. frá endurv. 


Mínar möppur - til að skipuleggja skilaboð 
og raða í möppur. 


Ábending! Rétt er hafa nýjar möppur undir 
Mínar möppur. 


Pósthólf - Þegar mappan er opnuð er annaðhvort 
hægt að tengjast fjartengdu pósthólfi til að sækja nýjan 
tölvupóst eða skoða fyrri tölvupóstboð án þess að 
tengjast. Á bls. 81 eru nánari upplýsingar um aðgerðir á 
Neti og utan Nets. Þegar búið er að skilgreina stillingar 
fyrir nýtt pósthólf kemur heiti þess í stað Pósthólf í 
aðalyfirlitinu. Sjá ‘Stillingar á tölvupósti’, bls. 88. 


Uppköst - geymir drög að skilaboðum sem ekki hafa 
verið send. 


Send - geymir síðustu 20 skilaboð sem hafa verið 
send. Hægt er að breyta fjölda vistaðra boða, sjá ‘Stillingar 
fyrir möppuna Annað’, bls. 89. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


68 


Úthólf - er tímabundinn geymslustaður fyrir 
skilaboð sem bíða sendingar. 


Tilkynningar- hægt er að biðja þjónustuveituna 
að senda tilkynningu um SMS-skilaboð, snjallboð og 
margmiðlunarboð sem hafa verið send. Tilkynningar 
um afhendingu eru gerðar virkar með því að velja 
Valkostir→ Stillingar→ SMS, skruna að Fá tilkynninguog 
velja Já. 


Til athugunar: Hugsanlega er ekki hægt að 
fá tilkynningar um margmiðlunarboð sem hafa 
verið send á tölvupóstfang. 


Til athugunar: Áður en margmiðlunarboð eru 
búin til, tölvupóstur skrifaður eða tengst við fjartengt 
pósthólf verða réttar tengingarstillingar að vera fyrir 
hendi. Sjá ‘Nauðsynlegar stillingar í tölvupósti’, bls. 76 
og ‘Stillingar sem eru tilskildar fyrir margmiðlunarboð’, 
bls. 74. 


Ábending: Þegar einhver sjálfgefin mappa hefur 
verið opnuð, t.d. Send, er auðvelt að fara á milli 
mappanna: með því að styðja á 
til að opna 
næstu möppu (Úthólf) eða með því að styðja á 
til að opna fyrri möppu (Uppköst). 


Skilaboð – Almennar upplýsingar 


Staða skilaboða er alltaf uppkast, send eða móttekin. 
Hægt er að vista skilaboð í möppunni Uppköst áður en þau 
eru send. Skilaboð eru sett tímabundið í Úthólf þar sem 


þau bíða sendingar. Þegar skilaboð hafa verið send er hægt 
að finna eintak af skilaboðunum í möppunni Send. 
Móttekin og send skilaboð er aðeins hægt að lesa þar til 
valið er Svara eða Senda áfram, en þá eru skilaboðin afrituð 
yfir í ritil. Athuga skal að ekki er hægt að framsenda 
tölvupóstboð sem notandi hefur sjálfur sent. 


Til athugunar: Skilaboð eða gögn sem hafa 
verið send um Bluetooth-tengingu eru ekki vistuð 
í möppunum Uppköst eða Send. 


Móttekin skilaboð opnuð 


• 
Þegar skilaboð berast birtist 
og textinn 1 ný 
skilaboð birtist í biðham. Stutt er á Sýna til að opna 
skilaboðin. 
• 
Ef skilaboðin eru fleiri en ein er stutt á Sýna til að opna 
Innhólfið og sjá fyrirsagnir skilaboðanna. Skilaboð í 
Innhólfi eru opnuð með því að skruna að þeim og styðja 
á 
. 


Viðtakandi skilaboða tilgreindur 


Þegar skilaboð eru búin til eru margar leiðir við 
að tilgreina viðtakanda: 
• 
bæta við viðtakendum úr skránni Tengiliðir. 
Skráin Tengiliðir er opnuð með því að styðja á 
eða 
í sviðinu Viðtakandi: eða Afrit fær: eða 
velja Valkostir→ Bæta inn viðtak. Skrunað er að tengilið 
og stutt á 
til að merkja hann. Hægt er að merkja 
marga viðtakendur í einu. Stutt er á Í lagi til að fara 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


69 


aftur í skilaboðin. Viðtakendurnir eru taldir upp í 
reitnum Viðtakandi: og sjálfkrafa aðskildir með 
semíkommu (;). 
• 
símanúmer eða tölvupóstfang viðtakanda er ritað 
í sviðið Viðtakandi: eða 
• 
upplýsingar um viðtakandann eru afritaðar úr annarri 
aðgerð og síðan límdar í sviðið Viðtakandi: . Sjá ‘Afritun 
texta’, bls. 71. 
Dæmi: +44 123 456; 050 456 876 


Stutt er á 
til að eyða viðtakanda vinstra megin 
við bendilinn. 


Til athugunar: Ef skrifuð eru mörg símanúmer 
eða tölvupóstföng í sviðið Viðtakandi: þarf að muna 
að setja semíkommur ;) milli atriðanna til að skilja 
þau að. Þegar viðtakendur eru sóttir úr skránni 
Samskiptaaðilar er semíkommum sjálfkrafa bætt við. 


Sendingarkostir 


Ef breyta á því hvernig skilaboð eru send er valið 
Valkostir→ Sendingarkostir þegar verið er að 
ritfæra skilaboð. Þegar skilaboðin eru vistuð eru 
sendingarstillingarnar einnig vistaðar. 


Texti ritaður 


Hægt er að færa inn texta á tvo mismunandi vegu, 
annaðhvort með gamla laginu eða með annarri aðferð 
sem er kölluð sjálfvirk ritun. 


Ábending! Fljótlegt er að gera sjálfvirka ritun virka 
eða óvirka meðan texti er ritaður með því að styðja 
tvisvar á 
. 


Texti ritaður með gamla laginu 


Vísirinn 
sést efst til hægri á skjánum þegar ritaður 
er texti með gamla laginu. 
• 
Stutt er á tölutakka, 
til 
, þar til viðkomandi 
bókstafur birtist. Athuga skal að fleiri stafir eru tiltækir 
á tölutakka en eru prentaðir á takkann. 
• 
Ef rita á tölustaf er stutt á tölutakkann og honum 
haldið niðri. 
• 
Ef fara á milli bókstafa- og tölustafahams er stutt 
á 
og honum haldið niðri. 
• 
Ef næsti stafur er á sama takka og sá sem verið var 
að rita er beðið þar til bendillinn birtist (eða stutt á 
til að enda biðtímann) og stafurinn síðan færður 
inn. 
• 
Ef eitthvað misritast er stutt á 
til að fjarlægja 
staf. Stutt er á 
og haldið niðri til að hreinsa fleiri 
en einn staf. 
• 
Algengustu greinarmerki er að finna undir 
. 
Stutt er hvað eftir annað á 
til að ná rétta 
greinarmerkinu. 
Ef stutt er á 
kemur upp listi yfir sérstafi. 
Stýritakkinn er notaður til fletta listanum og stutt 
er á Velja til að velja staf. 
• 
Bil er fært inn með því að styðja á 
. Bendillinn 
færist í næstu línu ef stutt er þrisvar á 
. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


70 


• 
Ef skipta skal á milli stafsetranna Abc, abc og ABC 
er stutt á 
. 
Teikn: 
og 
sýna stafsetrið sem 
hefur verið valið. 
þýðir að fyrsti stafur í orðinu 
verði ritaður með hástöfum og allir aðrir stafir verði 
sjálfkrafa ritaðir með lágstöfum. 
merkir 
talnaham. 


Texti ritaður með sjálfvirkri ritun 


Ef virkja á sjálfvirka ritun er stutt á 
og valið Orðabók 
virk. Það virkjar sjálfvirka ritun í öllum ritlum 
í leikjatölvunni. Vísirinn 
sést efst á skjánum. 
1 Rétta orðið er ritað með því að styðja á takkana 
- 
. Aðeins er stutt einu sinni á takka fyrir hvern 
staf. Orðið breytist við hvert skipti sem stutt er á takka. 
Til athugunar: Samsvörun orðanna kemur fram 
smám saman, bíða skal þar til allt orðið hefur verið 
ritað áður en árangurinn er skoðaður. 
Ef til dæmis enska orðabókin er valin og ritað Nokia 
er stutt á 


fyrir N, 
fyrir o, 
fyrir k, 
fyrir i, 
og 
fyrir a. 


Eins og sést, breytast 
orðatillögurnar í hvert 
sinn sem stutt er á takka. 
2 Þegar lokið hefur verið við 
orðið þarf að gá hvort það 
er rétt. 
• Ef orðið er rétt er hægt 
að staðfesta það með 
því að styðja á 
eða með því að styðja 
á 
til að setja inn bil. Undirstrikunin hverfur 
og hægt er að byrja að rita nýtt orð. 
• Ef orðið er rangt er um eftirtalda kosti að ræða: 
• Stutt er á 
hvað eftir annað til að skoða 
samsvaranir sem orðabókin hefur fundið. 
• Stutt er á 
og valið T9-orðabók→ Finna svipað 
til að skoða lista yfir svipuð orð. Skrunað er að 
orðinu sem á að nota og það valið með því að 
styðja á 
. 
• Ef ? birtist aftan við orðið er orðið sem ætlunin 
var að rita ekki í orðabókinni. Ef bæta á orði 
í orðabókina er stutt á Stafa, orðið ritað með 
hefðbundinni aðferð (hámark 32 stafir) og stutt 
á Í lagi. Orðinu er einnig bætt í orðabókina. 
Þegar orðabókin er orðin full kemur nýja orðið í stað 
þess sem lengst er síðan að bætt var við. 
• Hægt er að fjarlægja ? og hreinsa stafi einna af 
öðrum úr orðinu með því að styðja á 
. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


71 


Ábendingar um sjálfvirka ritun 


• 
Ef eyða á staf er stutt á 
. Stutt er á 
og haldið niðri til að hreinsa fleiri en einn staf. 
• 
Ef skipta skal á milli stafsetranna Abc, abc og ABC er 
stutt á 
. Ef stutt er tvisvar sinnum snöggt á 
er sjálfvirk ritun gerð óvirk. 
• 
Ef rita á tölu í bókstafaham er stutt á viðkomandi 
tölutakka og honum haldið niðri. 
Eða stutt er á 
og valið Slá inn tölu, tölustafirnir 
færðir inn og stutt á Í lagi. 
Ef fara á milli bókstafa- og tölustafahams er stutt 
á 
og honum haldið niðri. 
• 
Algengustu greinarmerki er að finna undir 
. Stutt 
er á 
og síðan hvað eftir annað á 
til að ná 
rétta greinarmerkinu. 
Ef stutt er á 
kemur upp listi yfir sérstafi. 
Stýritakkinn er notaður til skruna eftir listanum og 
stutt er á Velja til að velja staf. Eða stutt er á 
og valið Slá inn tákn. 
Ábending! Í sjálfvirkri ritun er reynt að giska 
á hvaða algenga greinarmerki (.,?!‘) á best við. 
Röð og úrval greinarmerkja fer eftir tungumáli 
orðabókarinnar. 
• 
Stutt er á 
hvað eftir annað til að skoða 
samsvaranir sem orðabókin hefur fundið. 


Einnig er hægt að styðja á 
, velja T9-orðabók og valið 
• 
Finna svipað - til að skoða lista yfir orð sem samsvara 
stafarununni. Skrunað er að orðinu sem á að nota 
og stutt á 
. 


• 
Bæta í orði - til að bæta orði (hám. 32 stafir) í 
orðasafnið með hefðbundinni ritun. Þegar orðabókin 
er orðin full kemur nýja orðið í stað þess sem lengst 
er síðan að bætt var við. 
• 
Breyta orði- til að opna skjámynd þar sem hægt 
er að breyta orðinu, aðeins hægt er orðið er virkt 
(undirstrikað). 


Samsett orð rituð 
• 
Fyrri hluti samsetts orðs er ritaður og staðfestur með 
því að styðja á 
. Síðari hlutinn er ritaður og orðinu 
lokið með því að styðja á 
til að bæta við bili. 


Sjálfvirk ritun tekin af 


• 
Stutt er á 
og valið Orðabók→ Óvirk til að slökkva 
á sjálfvirkri ritun í öllum ritlum í leikjatölvunni. 


Afritun texta 


Ef afrita á texta á klippiborðið er auðveldast að fara 
þannig að: 
1 Stutt er á 
og honum haldið niðri til að velja stafi 
og orð. Um leið skal styðja á 
eða 
. Um leið 
og valið færist er textinn auðkenndur. 
Textalínur eru valdar með því að styðja á 
og 
halda niðri. Um leið skal styðja á 
eða 
. 
2 Vali er lokið með því að hætta að styðja á 
skruntakkann (en halda samt 
). 
3 Ef afrita á texta á klemmuspjaldið er 
áfram 
haldið niðri og stutt á Afrita. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


72 


Eða 
sleppt og síðan stutt einu sinni á það 
til að opna lista yfir ritfærsluskipanir til dæmis. 
Afrita eða Klippa úr. 
Ef fjarlægja á valda textann úr skjalinu er stutt á 
. 
4 Ef setja á textann inn í skjal er stutt á 
og haldið 
niðri og stutt á Líma. 
Eða stutt er á 
einu sinni og valið Líma. 


Valk. til að breyta 


Þegar stutt er á 
birtast eftirfarandi kostir 
(eftir ritfærsluham og aðstæðum hverju sinni): 
• 
Orðabók (sjálfvirk ritun), Bókstafahamur (hefðbundin 
ritun), Talnahamur 
• 
Klippa úr, Afrita - aðeins tiltækt ef texti hefur verið 
valinn áður. 
• 
Líma - aðeins tiltækt ef texti hefur verið annaðhvort 
klipptur eða afritaður á klemmuspjaldið. 
• 
Slá inn tölu, Slá inn tákn og 
• 
Tungumál texta: - breytir tungumáli við textaritun 
í öllum ritlum í leikjatölvunni. Sjá ‘Stillingar tækis’, 
bls. 39. 


Ný skilaboð búin til og send 


Til athugunar: Þegar skilaboð eru send kann 
leikjatölvan að birta orðið "Send". Það gefur til 
kynna að skilaboðin hafi verið send úr leikjatölvunni 
í skilaboðamiðstöðvarnúmerið sem valið er í 
leikjatölvunni. Það er ekki vísbending um það 


að skilaboðin hafi verið móttekin á tilætluðum 
áfangastað. Nánari upplýsingar um skilaboðaþjónustu 
fást hjá þjónustuveitunni. 


Hægt er að byrja að búa til skilaboð á tvennan hátt: 
• 
Með því að velja Ný skilaboð→ Búa til: SMS, 
Margmiðl.skilaboðeða Tölvupóstur á aðalskjánum undir 
Skilaboð, eða 
• 
Byrja í aðgerð sem hefur valkostinn Senda. Í því tilviki 
er skránni sem var valin (t.d. mynd eða texta) bætt 
við skilaboðin. 


SMS-skilaboð rituð og send 


1 Valið er Ný skilaboð. Listi 
yfir skilaboðavalkosti 
opnast 
2 Valið er Búa til: SMS. 
Ritillinn opnast með 
bendilinn í sviðinu 
Viðtakandi:. Stutt er á 
til að velja viðtakanda eða 
viðtakendur úr skránni 
Tengiliðir eða símanúmer 
hans er ritað. Stutt er á 
til að bæta við (;) sem skilur viðtakendur að. Stutt 
er á 
til að fara í skilaboðasviðið. 
3 Skilaboðin eru rituð. 
Til athugunar: Leikjatölvan styður sendingu 
margar SMS-skilaboða í einu, því má fara yfir 
venjuleg 160 stafa mörk í einum skilaboðum. Ef 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


73 


textinn fer yfir 160 stafi verður hann sendur í 
tvennum eða fleiri skilaboðum og það getur kostað 
meira. 
Í upplýsingaröndinni sést lengdartalningin niður 
frá 160. Til dæmis merkir 10 (2) að enn er hægt að 
bæta 10 stöfum í texta sem verður sendur í tvennum 
skilaboðum. 
4 Skilaboðin eru send með því að velja Valkostir→ Senda 
eða stutt á 
. 
Valkostir í ritun 
margmiðlunarboða: Senda, Bæta inn viðtak., Bæta í, 
Eyða, Uppl. um skilaboð, Sendingarkostir, Hjálp og 
Hætta. 


Snjallboð send 


Snjallboð eru sérstök SMS-skilaboð sem gögn geta verið í. 
Hægt er að senda snjallboð eins og: 
• 
myndskilaboð 
• 
nafnspjöld með samskiptaupplýsingum með almennu 
sniði (vCard), 
• 
athugasemdir í dagbók (sniðið vCalendar). 


Nánari upplýsingar eru í ‘Upplýsingar um tengilið sendar’, 
bls. 56, ‘Dagbókaratriði send’ bls. 97 og ‘Bókamerki send’, 
bls. 106. 


Ábending! Einnig er hægt að taka við hringitónum, 
skjátáknum eða stillingum frá þjónustuveitum, 
sjábls. 79. 


Myndskilaboð búin til og send 


Valkostir í 
myndskilaboðaritun: Senda, Bæta inn viðtak., Bæta í, 
Taka burt mynd, Eyða, Uppl. um skilaboð, Hjálp og Hætta. 


Leikjatölvan gerir það kleift að senda og taka við 
myndskilaboðum. Myndskilaboð eru SMS-skilaboð sem 
geta innihaldið svart-hvítar myndir. Margar sjálfgefnar 
myndir eru tiltækar í möppunni Myndskilab. undir 
Miðlar→ Myndir. 


Til athugunar: Þessa aðgerð er eingöngu hægt 
að nota ef símafyrirtæki eða þjónustuveita styðja 
hana. Aðeins tæki með möguleika á myndboðum geta 
tekið á móti og birt myndboð. 


Myndboð send: 
1 Leiðirnar eru tvær, annaðhvort að: 
• Farið er í Miðlar→ Myndir→ Myndskilab. 
og velja mynd sem á að senda. Valið er 
Valkostir→ Sendaeða 
• Valið er Skilaboð→ Ný skilaboð→ Búa til: SMS og 
valið Bæta í→ Mynd. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


74 


2 Færðar eru inn 
upplýsingar um 
viðtakanda og texti 
ritaður. 
3 Valið er Valkostir→ 
Senda eða stutt á 
. 
Til athugunar: 
Hver myndboð eru 
gerð úr nokkrum 
SMS-skilaboðum. 
Þess vegna kann að vera dýrara að senda ein 
myndboð en ein SMS-skilaboð. 


Margmiðlunarboð 


Margmiðlunarboð geta innihaldið texta og myndinnskot 
saman eða texta, myndir og hljóð saman en aldrei myndir 
og myndinnskot saman. 


Valkostir í ritun 
margmiðlunarboða: Senda, Bæta inn viðtak., Bæta inn, 
Skoða skb. fyrst, Taka burt, Hlutir, Eyða, Upplýs. um 
skilaboð, Sendingarkostir, Hjálp og Hætta. 


Mikilvægt: Höfundarréttarvörn getur komið í veg 
fyrir afritun, breytingar, flutning eða framsendingu 
ákveðinna mynda, hringitóna og annars efnis. 


Til athugunar: Þessa aðgerð er eingöngu hægt að 
nota ef símafyrirtæki eða þjónustuveita styðja hana. 
Aðeins tæki sem styðja samhæfar margmiðlunarboða- 


eða tölvupóstsaðgerðir geta tekið við og birt 
margmiðlunarboð. Tæki sem ekki hafa þessar aðgerðir 
fá ef til vill upplýsingar um tengil á vefsíðu. 


Stillingar sem eru tilskildar fyrir 
margmiðlunarboð 


Hægt er að fá stillingarnar sem snjallboð frá 
símafyrirtækinu eða þjónustuveitunni. Sjá ‘Snjallboð 
móttekin’, bls. 79. 


Símafyrirtækið eða þjónustuveitan gefa upplýsingar um 
gagnaþjónustu og áskrift. 
1 Farið er í Stillingar→ Tengistillingar→ Aðgangsstaðir 
og stillingar fyrir aðgangsstað margmiðlunarboða 
skilgreindar: 
Nafn tengingar - Gefa skal tengingunni lýsandi heiti. 
Tegund tengingar - Valin er tegund gagnatengingar: 
GSM-gögn, Háhraða GSM eða GPRS. 
IP-tala vefgáttar - talan er færð inn. 
Dæmi: Umdæmisheiti eins og www.nokia.com 
er hægt að þýða yfir í IP-númer (IP-netfang) eins 
og 192.100.124.195. 
Heimasíða - veffang margmiðlunarboðastöðvarinnar 
er fært inn. 
• Ef valið hefur verið GSM-gögn eða Háhraða GSM 
er fært inn: Innhringinúmer - símanúmer fyrir 
gagnasendinguna. 
• Ef valið hefur verið GPRSer fært inn: Nafn 
aðgangsstaðar - heiti sem þjónustuveitan hefur gefið. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


75 


Nánari upplýsingar um ólíkar gagnatengingar má 
einnig fá í ‘Tengistillingar’, bls. 42. 
2 Farið er í Skilaboð→ Valkostir→ Stillingar→ 
Margmiðl.skilaboð. Opna Aðaltenging og valinn 
aðgangsstaðurinn sem búinn var til og á að nota sem 
aðaltengingu. Sjá einnig ‘Stillingar margmiðlunarboða’, 
bls. 86. 


Margmiðlunarboð búin til 


Til athugunar: Þegar margmiðlunarboð eru 
send í önnur samhæf tæki en Nokia N-Gage leikjatölvu, 
er mælt með að nota minni stærð myndar eða 
hljóðinnskot sem eru styttri en 15 sekúndur. 
Sjálfgefin stilling er Stærð myndar: Stór. Ef athuga 
á stillingu á myndstærð er farið í Skilaboð→ 
Valkostir→ Stillingar→ Margmiðl.skilaboð eða valið 
Valkostir→ Sendingarkostir þegar verið er að búa til 
margmiðlunarskilaskilaboð. Þegar margmiðlunarboð 
eru send á tölvupóstfang eða aðra Nokia N-Gage 
leikjatölvu, skal nota stærri myndstærðina ef þess er 
kostur (háð símkerfinu). Ef breyta á stillingunum er 
valið Valkostir→ Sendingarkostir→ Stærð myndar→ 
Stór þegar verið er að búa til 
margmiðlunarskilaskilaboð. 


1 Undir Skilaboð er valið Ný skilaboð→ Búa til: 
Margmiðl.skilaboð og styðja á 
. 
2 Stutt er á 
til að velja viðtakanda, einn eða fleiri, 
úr skránni Tengiliðir eða símanúmer eða netfang 
viðtakanda er ritað við Viðtakandi:. Semíkommu (;) er 


bætt við til að skilja viðtakendur að. Stutt er á 
til 
að fara í næsta svið. 
3 Hægt er að bæta við mismunandi hlutum 
margmiðlunarboðanna í hvaða röð sem er. 
• Ef bæta á við mynd er valið Valkostir→ Bæta inn→ 
Mynd. 
• Hljóði er bætt við 
með því að velja 
Valkostir→ Bæta 
inn→ Hljóðinnskoti eða 
Nýju hljóðinnskoti. 
Þegar hljóði hefur 
verið bætt við sést 
teiknið 
í upplýsingaröndinni. 
• Til að bæta inn 
myndinnskoti skal 
velja Valkostir→ Bæta 
inn→ Myndinnskot. 
• Ef rita á texta er stutt á 
. 
• Ef valið er Bæta inn→ Mynd, Hljóðinnskoti, 
Myndinnskoteða Skjalasniði opnast listi yfir atriði. 
Skrunað er að atriðinu sem á að bæta við og stutt 
á Velja. 
Til athugunar: Ef valið er Mynd þarf 
fyrst að velja hvort myndin er geymd í minni 
leikjatölvunnar eða á minniskorti. 
• Ef valið er Bæta inn→ Nýju hljóðinnskotiopnast 
hljóðvinnslan og hægt er að taka upp nýtt 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


76 


hljóðinnskot. Hljóðið er sjálfkrafa vistað og 
afrit sett í skilaboðin. 
Til athugunar: Í margmiðlunarboðum getur 
aðeins verið ein mynd og eitt hljóðinnskot. 
4 Skilaboðin eru send með því að velja Valkostir→ 
Senda eða stutt á 
. 


Margmiðlunarboð skoðuð fyrir sendingu 


Ef athuga á hvernig margmiðlunarboðin muni líta 
út er valið Valkostir→ Skoða skb. fyrst. 


Hlutur fjarlægður úr margmiðlunarboðum 


Ef fjarlægja á margmiðlunarhlut er valið Valkostir→ Taka 
burt→ Mynd, Myndinnskoti eða Hljóðinnskot. 
Stutt er á 
til að fjarlægja texta. 


Meðferð mismunandi miðlunarhluta 


Hægt er að fá yfirlit yfir alla miðlunarhluti í 
margmiðlunarboðum með því að opna margmiðlunarboð 
og velja Valkostir→ Hlutir til að opna hlutaskjáinn. 


Valkostir á hlutaskjá: Opna, 
Bæta inn, Láta mynd fremst / Texti fremst, Taka burt, Hjálp 
og Hætta. 


Á hlutaskjánum er hægt að 
breyta röð hluta, eyða hlutum 
eða opna hlut í viðkomandi 
aðgerð. 


Hægt er að skoða lista yfir 
mismunandi hluti og 
skráastærð þeirra. 


Tölvupóstur 


Nauðsynlegar stillingar í tölvupósti 


Áður en hægt er að senda taka við, sækja, svara og 
framsenda tölvupóst verður að: 
• 
Skilgreina aðgangsstað Internets (IAP) rétt. Sjá 
‘Tengistillingar’, bls. 42. 
• 
Tilgreina réttar tölvupóstsstillingar. Sjá ‘Stillingar á 
tölvupósti’, bls. 88. 
Til athugunar: Fara skal eftir leiðbeiningunum frá 
fjartengda pósthólfinu og Internet-þjónustuveitunni. 


Tölvupóstur sendur og skrifaður 


Valkostir í tölvupóstsritlinum: 
Senda, Bæta inn viðtak., Bæta í, Viðhengi, Eyða, Uppl. um 
skilaboð, Sendingarkostir, Hjálpog Hætta. 


1 Valið er Ný skilaboð→ Búa til: Tölvupóstur. 
Ritillinn opnast. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


77 


2 Stutt er á 
til að velja viðtakanda eða viðtakendur 
úr skránni Samskipti eða tölvupóstfangið er ritað 
í sviðið Viðtakandi: . Semíkommu (;) er bætt við til 
að skilja viðtakendur að. Ef senda á einhverjum afrit 
af tölvupóstinum er netfangið ritað í sviðið Afrit fær:. 
Stutt er á 
til að fara í næsta svið. 
3 Skilaboðin eru rituð. Ef láta á viðhengi fylgja er valið 
Valkostir→ Bæta í→ Mynd, Hljóðinnskoti, Myndinnskot 
eða Punkti. 
birtist í upplýsingaröndinni til að sýna að 
viðhengi fylgi tölvupóstinum. Skjalasniði setur tilbúinn 
texta í tölvupóstinn. 
Einnig er hægt að bæta viðhengi við tölvupóst með 
því að velja Valkostir→ Viðhengi í opnum tölvupósti. 
Viðhengisskjárinn opnast og þar er hægt að bæta 
við viðhengjum, skoða þau og fjarlægja. 
Til athugunar: Ef valið er Mynd þarf fyrst að 
velja hvort myndin er geymd í minni leikjatölvunnar 
eða á minniskorti. 
4 Viðhengi er fjarlægt með því að skruna að því og velja 
Valkostir→ Taka burt. 
5 Tölvupósturinn er sendur með því að velja Valkostir→ 
Senda eða stutt á 
. 


Til athugunar: Tölvupóstsskilaboð eru sjálfkrafa 
sett í úthólfið áður en þau eru send. Ef eitthvað fer 
úrskeiðis í sendingu situr pósturinn áfram í úthólfinu 
með stöðuna Mistókst. 


Ábending! Ef senda á aðrar skrár en myndir og 
punkta sem viðhengi er viðkomandi aðgerð opnuð 
og valið Senda→ Með tölvupósti ef það er tiltækt. 


Innhólf - tekið við 
skilaboðum 


Hægt er að fá skilaboð og gögn í SMS-skilaboðum eða 
með margmiðlunarþjónustu, um Bluetooth-tengingu úr 
samhæfum tækjum. Þegar ólesin skilaboð eru í innhólfinu 
breytist teiknið í 
. 


Valkostir í Innhólfi: Opna, Búa 
til skilaboð, Eyða, Upplýs. um skilaboð, Færa í möppu, 
Merkja/afmerkja, Hjálp og Hætta. 


Skilaboðateiknið í Innhólfi sýnir tegundina. Hér eru nokkur 
teikn sem koma til greina: 


sýnir ólesin SMS-skilaboð og 
ólesin snjallboð, 


sýnir ólesin margmiðlunarboð, 


sýnir ólesin WAP-þjónustuboð, 


sýnir gögn sem hafa borist með Bluetooth og 


merkir óþekkta tegund skilaboða. 


Skilaboð skoðuð í innhólfinu 


• 
Ef opna á skilaboð er skrunað að þeim og stutt á 
. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


78 


Stýritakkinn er notaður til að fara upp og niður. Stutt 
er á 
eða 
til að fara í næstu skilaboð á undan 
eða eftir í möppunni. 


Valkostir á mismunandi 
skilaboðaskjám 


Tiltækir valkostir fara eftir tegund skilaboðanna sem hafa 
verið opnuð: 
• 
Vista - vistar myndina í Miðlar→ Myndir. 
• 
Svara - afritar netfang sendanda í sviðið Viðtakandi:. 
Valið er Svara→ Öllum - til að afrita netfang sendanda 
og sviðið Afrit fær. yfir í nýju skilaboðin 
• 
Senda áfram - afritar texta skilaboðanna yfir í ritil. 
• 
Hringja - hringt er með því að styðja á 
. 
• 
Eyða - eyðir boðunum. 
• 
Skoða mynd - gerir kleift að skoða og vista myndina. 
• 
Spila hljóðinnskot - hægt er að hlusta á hljóðið í 
skilaboðunum. 
• 
Hlutir - listi birtist yfir margmiðlunarhlutina í 
margmiðlunarboðum. 
Viðhengi - listi er birtur yfir skrár sem sendar hafa verið 
sem viðhengi tölvupósts. 
• 
Upplýs. um skilaboð - nákvæmar upplýsingar eru birtar 
um skilaboð. 
• 
Færa í möppu / Afrita í möppu - hægt er að færa eða 
afrita skilaboð í Mínar möppur, Innhólf eða aðrar 
möppur sem notandi hefur búið til. Sjá ‘Atriði færð 
yfir í möppu’, bls. 12. 


• 
Bæta við Tengiliði - hægt er að afrita símanúmer 
eða tölvupóstfang sendanda yfir í skrána Samskipti. 
Valið er um að búa til nýtt samskiptaspjald eða bæta 
upplýsingunum á spjald sem fyrir er. 
• 
Leita - Leitað er í skilaboðunum að símanúmerum, 
tölvupóstföngum eða vefföngum. Eftir leitina er hægt 
að hringja eða senda skilaboð á númerin eða netföngin 
eða vista gögnin undir Samskipti eða sem bókamerki. 


Margmiðlunarboð skoðuð í innhólfinu 


Margmiðlunarboð þekkjast af teikninu 
: 
• 
Margmiðlunarboð eru opnuð með því að skruna 
að þeim og styðja á 
. Hægt er að skoða mynd, 
lesa skilaboð og hlusta á hljóð, allt í einu. 


Meðan hljóð er spilað skal styðja á 
eða 
til 
að auka eða minnka hljóðstyrkinn. Ef taka á hljóðið 
af er stutt á Hætta. 


Hlutir í margmiðlunarboðum 


Valkostir á hlutaskjá: Opna, Vista, 
Senda, Hjálpog Hætta. 


• 
Hægt er að sjá hvaða hlutir eru í margmiðlunarboðum 
með því að opna boðin og velja Valkostir→ Hlutir. 
Á hlutaskjánum er hægt að skoða skrár sem mynda 
margmiðlunarboðin. Hægt er að velja um að vista 
skrána í leikjatölvunni eða senda hana, t.d. um 
Bluetooth-tengingu á annað tæki. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


79 


Dæmi: Hægt er að opna vCard-skrá og vista 
samskiptaupplýsingarnar í skránni undir Samskipti. 
• 
Skrár eru opnaðar með því að skruna að þeim og 
styðja á 
. 
Mikilvægt: Í margmiðlunarboðum geta verið 
veirur eða aðrir hlutir sem geta skaðað leikjatölvuna 
eða tölvuna. Aldrei ætti að opna viðhengi nema hægt 
sé að treysta sendandanum. Nánari upplýsingar eru 
í ‘Vottorðastjórnun’, bls.48. 


Hljóð í margmiðlunarboðum 


Hljóðhlutir í margmiðlunarboðum eru auðkenndir með 
í upplýsingaröndinni. Sjálfgefið er að spila hljóð 
í hátalaranum. Ef stöðva á hljóðið er stutt á Hætta 
meðan hljóðið er spilað. Hægt er að breyta hljóðstyrknum 
með því að styðja á 
eða 
. 
• 
Eigi að hlusta aftur á hljóð þegar allir hlutir hafa 
verið birtir og spilun hætt er valið Valkostir→ Spila 
hljóðinnskot. 


Snjallboð móttekin 


Leikjatölvan getur tekið við margs konar snjallboðum, 
SMS-skilaboðum með gögnum (einnig kölluð 
OTA-skilaboð). Ef opna á snjallboð er innhólfið opnað, 
skrunað að þeim ( 
) og stutt á 
. 
• 
Skilaboð m. teikningu - ef vista á myndina í möppunni 
Myndskilab. undir Miðlar→ Myndir til notkunar síðar er 
valið Valkostir→ Vista. 


• 
Nafnspjald - ef vista á samskiptaupplýsingarnar er valið 
Valkostir→ Vista nafnspjald. 
Til athugunar: Ef vottorð eða hljóðskrár fylgja 
nafnspjöldum verða þær ekki vistaðar. 
• 
Hringitónn - ef vista á hringitóninn undir Hljóðvinnsla 
er valið Valkostir→ Vista. 
• 
Táknmynd rekanda - ef vista á táknmyndina er valið 
Valkostir→ Vista. Þá sést táknmyndin í biðham 
í stað auðkennis símafyrirtækisins. 
• 
Dagbókaratriði - ef vista á boðin í dagbók er valið 
Valkostir→ Vista í dagbók. 
• 
WAP-skilaboð - ef vista á bókamerkið er valið 
Valkostir→ Vista í bókamerki. Bókamerkið er sett 
á bókamerkjalistann í vafraþjónustu. 
Ef skilaboðin innihalda bæði 
vafraaðgangsstaðarstillingar og bókamerki og vista 
á gögnin er valið Valkostir→ Vista alla. Eða valið 
er Valkostir→ Skoða frekari uppl. til að skoða 
bókamerkið og upplýsingarnar um aðgangsstaðinn 
sérstaklega. Ef ekki á að vista öll gögn er valin stilling 
eða bókamerki, upplýsingarnar opnaðar og valið 
Valkostir→ Vista í stillingar eða Vista í bókamerki eftir 
því hvað er verið að skoða. 
Ábending! Ef breyta skal sjálfgefnum 
stillingum aðgangsstaðar fyrir WAP- eða 
margmiðlunarboð er farið í Þjónusta→ 
Valkostir→ Stillingar→ Sjálfv. aðgangsstað. eða 
Skilaboð→ Valkostir→ Stillingar→ 
Margmiðl.skilaboð→ Aðaltenging. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


80 


• 
Tilkynning um tölvupóst - Segir hversu margar nýjar 
sendingar eru í fjartengda pósthólfinu. Í nákvæmari 
tilkynningu geta verið meiri upplýsingar, svo sem efni, 
sendandi, viðhengi o.s.frv. 
• 
Auk þess er hægt að taka við þjónustunúmeri 
SMS-skilaboða, talhólfsnúmeri, sniðstillingum 
fyrir samstillingu, aðgangsstaðarstillingum 
fyrir vafrann, margmiðlunarboð eða tölvupóst, 
innskráningarstillingum aðgangsstaðar eða 
tölvupóststillingum. 
Ef vista á stillingarnar er valið Valkostir→ Vista í SMS- 
still., Vista í Talhólf, Vista í stillingar, Vista í stillingareða 
Vista í tölvup.still.. 
Ábending! Berist vCard-skrá með viðhengdri mynd 
verður hún einnig vistuð undir Samskipti. 


Þjónustuboð 


Hægt er að panta þjónustuboð frá þjónustuveitum. 
Þjónustuboð geta t.d. verið fréttafyrirsagnir og innihaldið 
textaboð eða netfang vafraþjónustu. Nánari upplýsingar 
fást hjá þjónustuveitunni. 


Þjónustuveitur geta uppfært þjónustuboð í hvert sinn sem 
ný berast. Skilaboðin er hægt að uppfæra þó að þau hafi 
verið færð í aðra möppu en Innhólf. Þegar þjónustuboðin 
renna út er þeim sjálfkrafa eytt. 


Valkostir þegar þjónustuboð 
eru skoðuð: Flytja heim skilaboð, Færa í möppu, Upplýs. 
um skilaboð, Hjálp og Hætta. 


Þjónustuskilaboð skoðuð í innhólfinu 


1 Í innhólfinu er skrunað að þjónustuboðum ( 
) 
og stutt á 
. 
2 Til að sækja boðin eða skoða þau er stutt á Flytja heim 
skilaboð. Athugasemdin Flytur heim skilaboð birtist. 
Leikjatölvan byrjar gagnatengingu ef með þarf. 
3 Stutt er á Til baka til að fara aftur í innhólfið. 


Þjónustuskilaboð skoðuð í vafranum 


Þegar verið er að vafra er valið Valkostir→ Lesa 
þjón.skilaboð til að sækja og skoða ný þjónustuboð 
meðan vafrað er 


Mínar möppur 


Valkostir undir Mínar möppur: 
Opna, Búa til skilaboð, Eyða, Uppl. um skilaboð, Færa í 
möppu, Ný mappa, Endurskíra möppu, Hjálp og Hætta. 


Undir Mínar möppur getur notandi raðað skilaboðum í 
möppur, búið til nýjar og endurnefnt möppur og eytt þeim. 
Valið er Valkostir→ Færa í möppu, Ný mappa eða Endurskíra 
möppu. Sjá nánar í ‘Atriði færð yfir í möppu’, bls. 12. 


Skjalasniðamappan 
• 
Hægt er að nota skjalasnið texta til að komast hjá að 
endurrita skilaboð sem oft eru send. Ef búa á til nýtt 
skjalasnið er valið Valkostir→ Nýtt skjalasnið. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


81 


Pósthólf 


Þegar þessi mappa er opnuð er hægt að 
tengjast fjartengda pósthólfinu til að: 
• 
sækja nýjar póstfyrirsagnir eða skilaboð, eða 
• 
skoða póstfyrirsagnir eða skilaboð sem fyrir eru 
án þess að tengjast. 


Ef valið er Ný skilaboð→ Búa til: Tölvupóstur eða Pósthólf 
á aðalskjá skilaboða og ekki hefur verið sett upp 
tölvupóstfang er notanda leiðbeint við það. Sjá 
‘Nauðsynlegar stillingar í tölvupósti’, bls. 76. 


Þegar nýtt pósthólf er búið til kemur heiti þess sjálfkrafa 
í stað Pósthólf á aðalskjá skilaboða. Hægt er að hafa nokkur 
pósthólf (hám. sex). 


Pósthólfið opnað 


Þegar pósthólfið er opnað er hægt að velja um að skoða 
gamlan póst án þess að tengjast eða tengjast 
póstmiðlaranum. 
• 
Þegar skrunað er að pósthólfinu og stutt á 
spyr leikjatölvan: Tengjast pósthólfi? Valið er Já til 
að tengjast pósthólfinu eða Nei til að skoða póst 
sem fyrir er án þess að tengjast. 
• 
Einnig er hægt að ræsa tengingu með því að velja 
Valkostir→ Tengja. 


Tölvupóstboð skoðuð með nettengingu 


Þegar skilaboð eru skoðuð 
á neti er notandi stöðugt 
tengdur fjartengdu pósthólfi 
um gagnasendingu eða 
pakkagagnatengingu. Sjá 
einnig ‘Gagnatengingarvísar’, 
bls. 9, ‘GSM- 
gagnasendingar’, bls. 42 og 
‘Pakkagögn (General Packet 
Radio Service, GPRS)’, 
bls. 43. 


Valkostir þegar fyrirsagnir 
tölvupóstssendinga eru skoðaðar: Opna, Búa til skilaboð, 
Tengja / Aftengja, Sækja, Eyða, Uppl. um skilaboð, Afrita, 
Merkja/afmerkja, Hjálp og Hætta. 


Til athugunar: Ef notaðar eru POP3- 
samskiptareglur eru skilaboðin ekki uppfærð sjálfkrafa 
í nettengingu. Til að sjá nýjustu tölvupóstboðin þarf 
notandinn að aftengjast og tengjast svo aftur. 


Tölvupóstboð skoðuð án nettengingar 


Þegar tölvupóstur er skoðaður án tengingar er leikjatölvan 
ekki tengd fjartengda pósthólfinu. 


Ef skoða á tölvupóstboð án tengingar verður að 
vera búið að sækja þau úr pósthólfinu, sjá næsta kafla. 
Þegar tölvupóstboðin hafa verið sótt og slíta á 
gagnatengingunni er valið Valkostir→ Aftengja. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


82 


Hægt er að halda áfram að lesa póstfyrirsagnirnar og 
skilaboðin utan Nets. Hægt er að skrifa ný tölvupóstboð, 
svara tölvupóstboðum sem hafa borist og framsenda 
tölvupóstboð. Hægt er að biðja um að tölvupóstboðin 
verði send næst þegar tengst er við pósthólfið. Þegar 
Pósthólf er opnað næst og lesa á tölvupóstboð utan Nets 
er svarað með Nei þegar spurningin Tengjast pósthólfi? 
birtist. 


Tölvupóstboð sótt úr pósthólfi 


• 
Utan Nets er valið Valkostir→ Tengja til að koma 
á tengingu við fjarlæga pósthólfið. 


Skjárinn með fjarlæga pósthólfinu líkist 
innhólfsmöppunni í Skilaboðum. Hægt er að fara upp og 
niður listann með því að styðja á 
eða 
. 
Eftirfarandi teikn sýna stöðu tölvupóstsins: 


- nýr tölvupóstur (í tengingu eða utan tengingar). 
Efnið hefur ekki verið sótt úr pósthólfinu í leikjatölvuna 
(örin á teikninu vísar út). 


- nýr tölvupóstur, efnið hefur verið sótt úr 
pósthólfinu (örin bendir inn). 


- sýnir .tölvupóstsskilaboð sem hafa verið lesin. 


- fyrir póstfyrirsagnir sem hafa verið lesnar og efni 
boðanna verið eytt úr leikjatölvunni. 
1 Þegar tenging við fjarlæga pósthólfið er komin 
á er valið Valkostir→ Sækja→ 


• Nýjan - til að sækja öll ný tölvupóstboð yfir 
í leikjatölvuna. 
• Valinn - til að sækja aðeins valin tölvupóstboð. 
Nota skal skipanirnar Merkja/afmerkja→ Merkja/ 
Afmerkja til að velja skilaboðin ein af öðrum. Á bls. 12 
eru upplýsingar um það hvernig mörg atriði eru valin 
í einu. 
• Allan - til að sækja öll skilaboð úr pósthólfinu. 
Ef hætta á að sækja boð er stutt á Hætta við. 
2 Þegar skilaboðin hafa verið sótt er hægt að skoða þau 
í tengingu. Valið er Valkostir→ Aftengja til að loka 
tengingunni og skoða skilaboðin án tengingar. 


Tölvupóstboð afrituð í aðra möppu 


Ef afrita á tölvupóst úr fjarlæga pósthólfinu í möppu undir 
Mínar möppur er valið Valkostir→ Afrita. Valin er mappa 
af listanum og stutt á Í lagi. 


Tölvupóstboð opnuð 


Valkostir þegar tölvupóstboð 
eru skoðuð: Svara, Senda áfram, Eyða, Viðhengi, Uppl. um 
skilaboð, Færa í möppu, Bæta við Tengiliði, Leita, Hjálp og 
Hætta. 


• 
Þegar tölvupóstur er skoðaður í tengingu eða utan 
tengingar er skrunað að sendingunni sem á að skoða og 
stutt á 
til að skoða hana. Hafi tölvupóstboðin ekki 
verið sótt (örin á teikninu bendir út) og notandinn er 
utan tengingar og velur Opna er spurt hvort sækja skuli 
þessi boð úr pósthólfinu. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


83 


Til athugunar: Athuga skal að tengingin er 
áfram opin þegar búið er að sækja póstinn. Valið er 
Valkostir→ Aftengja til að enda gagnatenginguna. 


Tenging rofin við pósthólfið 


Þegar tenging er virk er valið Valkostir→ Aftengja til að 
ljúka gagnasendingunni eða GPRS-tengingunni við 
fjartengda pósthólfið. Sjá einnig ‘Gagnatengingarvísar’, 
bls. 9. 


Tölvupóstsviðhengi skoðuð 


Valkostir á viðhengjaskjá: 
Opna, Sækja, Vista, Senda, Eyða, Hjálpog Hætta. 


• 
Viðhengi með viðhengisvísinum 
er opnað og 
valið Valkostir→ Viðhengi til að opna viðhengjaskjá. 
Á viðhengjaskjánum er hægt að sækja, opna og vista 
viðhengi. Einnig er hægt að senda viðhengi um 
Bluetooth. 
Mikilvægt: Í tölvupóstsviðhengjum geta verið 
veirur eða aðrir hlutir sem geta skaðað leikjatölvuna 
eða tölvuna. Aldrei ætti að opna viðhengi nema hægt 
sé að treysta sendandanum. Nánari upplýsingar eru 
í ‘Vottorðastjórnun’, bls.48. 


Ábending! Spara má minni með því að 
fjarlægja öll viðhengi úr tölvupósti en halda þeim 
á tölvupóstmiðlaranum. Valið er Valkostir→ 
Eyðaá viðhengjaskjánum. 


Viðhengi sótt í leikjatölvuna 
• 
Ef vísirinn á viðhenginu er dekktur hefur það ekki 
verið sótt yfir í leikjatölvuna. Ef sækja á viðhengið 
er skrunað að því og valið Valkostir→ Sækja.. 
Til athugunar: Ef pósthólfið notar IMAP 4- 
samskiptareglur er hægt að ákveða hvort sækja 
skuli fyrirsagnir eingöngu, skilaboð eingöngu 
eða skilaboð og viðhengi. Ef notaðar eru POP3- 
samskiptareglur eru valkostirnir fyrirsagnir 
eingöngu eða skilaboð og viðhengi. Nánari 
upplýsingar eru á bls. 88. 
Viðhengi opnað 
1 Á viðhengisskjánum er skrunað að viðhenginu og stutt 
á 
til að opna það. 
• Ef tenging er á er viðhengið sótt beint af 
miðlaranum og opnað í viðkomandi aðgerð. 
• Ef tenging er ekki á spyr leikjatölvan hvort sækja eigi 
viðhengið og setja í leikjatölvuna. Ef svarað er Já er 
tenging við pósthólfið ræst. 
2 Stutt er á Til baka til að fara aftur á tölvupóstsskjáinn. 
Ábending! Listi yfir tæk myndsnið er á bls. 59. 
Um önnur skrársnið sem Nokia N-Gage leikjatölvan 
styður er fjallað í vörulýsingunni á www.n-gage.com. 


Viðhengi vistuð sérstaklega 


Ef vista á viðhengi er valið Valkostir→ Vista á 
viðhengjaskjánum. Viðhengið er vistað í viðkomandi 
aðgerð. Til dæmis er hægt að vista hljóð í hljóðvinnslu og 
textaskrár (TXT) í Punktum. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


84 


Til athugunar: Hægt er að vista viðhengi eins og 
myndir á minniskorti, ef það er notað. 


Tölvupóstboðum eytt 


• 
Tölvupósti eytt úr leikjatölvunni og honum haldið í 
fjartengda pósthólfinu. 
Valið er Valkostir→ Eyða→ Tæki eingöngu. 
Til athugunar: Leikjatölvan speglar 
póstfyrirsagnirnar í fjartengda pósthólfinu. 
Þannig að þó að efni skilaboðanna sé eytt 
er fyrirsögnin áfram í leikjatölvunni. Eigi að 
fjarlægja fyrirsögnina líka þarf fyrst að eyða 
tölvupóstskilaboðunum úr fjarlæga pósthólfinu 
og síðan þarf leikjatölvan að tengjast fjarlæga 
pósthólfinu aftur til að uppfæra stöðuna. 
• 
Tölvupóstinum eytt bæði úr leikjatölvunni 
og fjartengda pósthólfinu. 
Valið er Valkostir→ Eyða→ Tækis og miðlara. 
Til athugunar: Ef tenging er ekki á er 
tölvupóstinum fyrst eytt úr leikjatölvunni. Við næstu 
tengingu við fjartengda pósthólfið er honum sjálfkrafa 
eytt úr fjartengda pósthólfinu Ef notaðar eru POP3- 
samskiptareglur eru skilaboð sem merkt eru til 
eyðingar ekki fjarlægð fyrr en tengingin við pósthólfið 
er rofin. 


Hætt við að eyða tölvupóstboðum utan Nets 


Ef hætta á við að eyða skilaboðum bæði úr leikjatölvu og 
af miðlara er skrunað að viðkomandi sendingu sem hefur 


verið merkt til eyðingar við næstu tengingu ( 
) og valið 
Valkostir→ Afturkalla. 


Úthólf 


Úthólf er tímabundinn geymslustaður fyrir 
skilaboð sem bíða sendingar. 


Dæmi: Skilaboð eru t.d. sett í úthólf ef leikjatölvan 
er utan þjónustusvæðis. Hægt er að biðja um að 
tölvupóstboðin verði send næst þegar tengst er við 
fjartengda pósthólfið. 


Staða skilaboða í úthólfinu 
• 
Sendir - Tenging er í gangi og verið að senda skilaboðin. 
• 
Í bið /Í biðröð - Ef t.d. eru tvenn svipuð skilaboð í 
úthólfinu bíða önnur þar til hin hafa verið send. 
• 
Senda aftur kl. (tími) - Sending hefur mistekist. 
Leikjatölvan reynir aftur að senda þegar tilskilinn tími 
er liðinn. Stutt er á Senda ef reyna á aftur strax. 
• 
Seinkað - Hægt er að stilla skjöl á "bið" meðan þau 
eru í úthólfinu. Skrunað er að skilaboðum sem verið 
er að senda og valið Valkostir→ Seinka sendingu. 
• 
Mistókst - Hámarksfjölda sendingartilrauna er náð. 
Sending hefur mistekist. Ef reynt var að senda SMS 
skal opna skilaboðin og kanna hvort sendingarstillingar 
eru réttar. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


85 


Skilaboð á SIM-korti skoðuð 


Áður en hægt er að skoða SIM-skilaboð þarf að afrita 
þau í möppu í leikjatölvunni. 
1 Á aðalskjánum undir Skilaboð er valið Valkostir→ SIM- 
skilaboð. 
2 Valið er Valkostir→ Merkja/afmerkja→ Merkja eða 
Merkja öll til að merkja skilaboðin. 
3 Valið er Valkostir→ Afrita. Listi yfir möppur opnast. 
4 Mappa er valin og stutt á Í lagi. Farið er í möppuna 
til að skoða skilaboðin. 


Upplýsingar frá endurvarpa 
(sérþjónusta) 


Á aðalskjánum undir Skilaboð er valið Valkostir→ 
Upplýs. frá endurvarpa. 


Valkostir endurvarpa: Opna, 
Gerast áskrifandi /Hætta í áskrift, Sérmerkja / Sérmerking 
af, Efni, Stillingar, Hjálpog Hætta. 


Hægt er að taka á móti boðum um mismunandi efni, 
til dæmis veður og umferð, frá þjónustuveitunni. 
Þjónustuveitan veitir upplýsingar um tiltæk efni 
og tengd efnisnúmer. Á aðalskjánum sést: 
• 
staða efnisins: 
- við ný skilaboð í áskrift og 
- við 
ný skilaboð, ekki í áskrift. 


• 
efnisnúmer, heiti efnis og hvort það hefur verið merkt 
( 
) til eftirfylgni. Tilkynnt er þegar skilaboð sem 
tilheyra merktu efni hafa borist. 
Til athugunar: Pakkagagnatenging gæti hindrað 
móttöku skilaboða frá endurvarpa. Símafyrirtækið 
veitir upplýsingar um réttar GPRS-stillingar. Nánari 
upplýsingar um GPRS-stillingar má einnig fá í 
‘Pakkagögn (General Packet Radio Service, GPRS)’, 
bls. 43. 


Þjónustuskipun 


Á aðalskjánum undir Skilaboð er valið 
Valkostir→ Þjónustuskipanir. 


Hægt er að senda þjónustubeiðnir, til dæmis skipanir til 
að gera sérþjónustu virka (einnig kallaðar USSD-skipanir) 
til þjónustuveitunnar. Nánari upplýsingar fást hjá 
þjónustuveitunni. Beiðni send: 
• 
Í biðham eða í símtali er skipunarnúmerið fært 
inn og stutt á Senda eða 
• 
ef bæði þarf að færa inn bók- og tölustafi er valið 
Skilaboð→ Valkostir→ Þjónustuskipanir. 


Skilaboðastillingar 


Skilaboðastillingum hefur verið skipt í flokka eftir 
tegundum skilaboða. Skrunað er að stillingunum 
sem á að breyta og stutt á 
. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


86 


Stillingar SMS-skilaboða 


Valkostir þegar stillingum 
þjónustustöðvar SMS-skilaboða er breytt: Ný 
skilab.miðstöð, Breyta, Eyða, Hjálp og Hætta. 


Farið er í Skilaboð og valið Valkostir→ Stillingar→ SMS 
til að opna eftirfarandi lista yfir stillingar: 
• 
Skilaboðamiðstöðvar - Listi yfir allar 
skilaboðamiðstöðvar sem hafa verið skilgreindar. 
Sjá ‘Nýrri skilaboðamiðstöð bætt við’, bls. 86. 
• 
Skb.miðstöð í notkun (Skilaboðamiðstöð í notkun)- 
Tilgreinir hvaða skilaboðamiðstöð er notuð við 
dreifingu SMS-skilaboða og snjallboða eins og 
myndboða. 
• 
Fá tilkynningu (afhendingartilkynning) - Þegar þessi 
netþjónusta er stillt á Já er staða sendra skilaboða 
(Bíður, Mistókst, Skilað) sýnd í notkunarskránni. Ef stillt 
er á Nei birtist aðeins staðan Send í notkunarskránni. 
Sjá bls. 20. 
• 
Gildistími skilaboða - Ef ekki næst í viðtakanda 
skilaboðanna á gildistímanum eru skilaboðin 
fjarlægð úr skilaboðamiðstöðinni. Athuga skal að 
símafyrirtækið verður að styðja þessa þjónustu. 
Hámarks tími er hámarkstíminn sem netkerfið leyfir. 
• 
Skilaboð send sem - Valkostirnir eru Texti, Fax, Boð 
og Tölvupóstur. Nánari upplýsingar fást hjá 
símafyrirtækinu. 
Til athugunar: Ekki ætti að breyta þessum 
valkosti nema öruggt sé að miðstöðin geti 
umbreytt SMS-skilaboðum í hin sniðin. 


• 
Æskileg tenging - Hægt er að senda SMS-skilaboð um 
staðlaða GSM-kerfið eða um GPRS ef kerfið styður það. 
Sjá ‘Pakkagögn (General Packet Radio Service, GPRS)’, 
bls. 43. 
• 
Svar um sömu miðst. (sérþjónusta) - Ef þessi valkostur 
er stilltur á Já og viðtakandinn svarar skilaboðum eru 
svarboðin send um sama skilaboðamiðstöðvarnúmer. 


Nýrri skilaboðamiðstöð bætt við 


1 Opna Skilaboðamiðstöðvar og valið Valkostir→ Ný 
skilab.miðstöð. 
2 Stutt er á 
, heiti miðstöðvar ritað og stutt á Í lagi. 
3 Stutt er á 
, síðan á 
og númer 
skilaboðamiðstöðvarinnar ritað (Þarf að skilgr.). 
Stutt er á Í lagi. Miðstöðvarnúmerið er nauðsynlegt 
til að senda SMS- og myndboð. Þjónustuveita lætur 
þetta númer í té. 
• 
Ef taka á upp nýju stillingarnar er farið aftur á 
stillingaskjáinn. Skrunað er á Skb.miðstöð í notkun, 
stutt er á 
og nýja miðstöðin valin. 


Stillingar margmiðlunarboða 


Farið er í Skilaboð og valið Valkostir→ Stillingar→ 
Margmiðl.skilaboð til að opna eftirfarandi lista yfir 
stillingar: 
• 
Aðaltenging (Þarf að skilgr.) - Tilgreint er hvaða 
aðgangsstað skuli nota sem æskilega tengingu fyrir 
margmiðlunarboðamiðstöðina. Sjá ‘Stillingar sem eru 
tilskildar fyrir margmiðlunarboð’, bls. 74. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


87 


Til athugunar: Ef margmiðlunarboðastillingar 
berast í snjallboðum og þau eru vistuð eru þær 
stillingar sjálfkrafa notaðar fyrir aðaltengingu. 
Sjá ‘Snjallboð móttekin’, bls. 79. 
• 
Varatenging Tilgreint er hvaða aðgangsstað skuli nota 
sem varatengingu fyrir margmiðlunarboðamiðstöðina. 
Til athugunar: Bæði Aðaltenging og Varatenging 
verða að hafa sömu stillingu fyrir Heimasíða sem 
vísar á sömu margmiðlunarmiðstöð. Aðeins 
gagnatengingin er mismunandi. 
Dæmi: Ef æskileg tenging notar 
pakkagagnatengingu er hægt að nota háhraða 
gagnasendingu eða gagnasendingu fyrir 
varatengingu. Þá er hægt að senda og taka við 
margmiðlunarboðum þó að notandinn sé ekki í 
netkerfi sem styður pakkagögn. Símafyrirtæki eða 
þjónustuveita veitir nánari upplýsingar. Sjá einnig 
‘Almennar upplýsingar um gagnatengingar og 
aðgangsstaði’, bls. 42. 
• 
Móttaka margm. - Valið er 
Eing. í heimaneti - ef aðeins á að taka við 
margmiðlunarboðum á heimaneti. Móttaka þeirra er þá 
aftengd þegar farið er út fyrir heimanetið. 
Alltaf virk - ef móttaka margmiðlunarboða á alltaf 
að vera virk. 
Óvirk - ef alls ekki á að taka við neinum 
margmiðlunarboðum eða auglýsingum. 


Mikilvægt: 


• Þegar notandi er staddur utan 
heimanets getur sending og móttaka 
margmiðlunarboða kostað meira. 


• Ef stillingarnar Eing. í heimaneti eða Alltaf 
virk hafa verið valdar getur leikjatölvan 
komið á gagnasendingu eða GPRS- 
tengingu án vitundar notanda. 


• 
Þegar skb. berast - Valið er 
Sækja strax - ef leikjatölvan á að sækja 
margmiðlunarboð strax. Ef einhver skilaboð eru með 
stöðuna Seinkað verða þau einnig sótt. 
Sækja seinna - ef miðstöðin á að vista 
margmiðlunarboðin og sækja á þau seinna. Ef sækja á 
skilaboðin síðar skal stilla Þegar skb. berast á Sækja 
strax. 
Hafna skilaboðum - ef hafna á margmiðlunarboðum. 
Skilaboðamiðstöðin eyðir þá boðunum. 
• 
Heimila nafnl. skilab. - Valið er Nei ef hafna á 
skilaboðum frá nafnlausum sendanda. 
• 
Fá auglýsingar - Tilgreina skal hvort taka eigi við 
margmiðlunarboðaauglýsingum eða ekki. 
• 
Tilkynningar - Stilla skal á Já ef staða sendu boðanna 
(Bíður, Mistókst, Skilað) á að sjást í notkunarskránni. 
Sjá bls. 20. 
Til athugunar: Hugsanlega er ekki hægt að fá 
tilkynningar um margmiðlunarboð sem hafa verið 
send á tölvupóstfang. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


88 


• 
Neita sendingu tilk. - Valið er Já ef ekki á að láta 
leikjatölvuna senda tilkynningu um móttekin 
margmiðlunarboð. 
• 
Gildistími skilaboða - Ef ekki næst í viðtakanda 
skilaboða á gildistímanum eru skilaboðin fjarlægð úr 
skilaboðamiðstöðinni. Athuga skal að símafyrirtækið 
verður að styðja þessa þjónustu. Hámarks tími er 
hámarkstíminn sem netkerfið leyfir. 
• 
Stærð myndar - Tilgreina skal stærð myndar í 
margmiðlunarboðum. Kostirnir eru: Lítil (hámark 
160*120 dílar) og Stór (hámark 640*480 dílar). 
• 
Sjálfgefinn hátalari - Valið er Hátalari eða Símtól- ef 
spila á hljóð í margmiðlunarboðum í hátalaranum 
eða heyrnartólinu. Nánari upplýsingar eru í ‘Hátalari’, 
bls.13. 


Stillingar á tölvupósti 


Farið er í Skilaboð og valið Valkostir→ Stillingar→ 
Tölvupóstur. 


Opna Pósthólf í notkun til að velja pósthólf sem á að nota. 


Valkostir þegar 
tölvupóstsstillingum er breytt: Valk. til að breyta, Nýtt 
pósthólf, Eyða, Hjálp og Hætta. 


Stillingar pósthólfa 


Valið er Pósthólf til að opna lista yfir pósthólf sem hafa 
verið skilgreind. Ef engin pósthólf hafa verið skilgreint 
verður beðið um að það sé gert. Eftirfarandi listi yfir 
stillingar er birtur: 


• 
Nafn pósthólfs - Gefa skal pósthólfinu lýsandi heiti. 
• 
Aðg.staður í notkun (Þarf að skilgr.) - Internet- 
aðgangsstaðurinn (IAP) sem notaður er fyrir pósthólfið. 
Velja skal IAP af listanum. Nánari upplýsingar um 
það hvernig aðgangsstaður er búinn til eru einnig 
í ‘Tengistillingar’, bls. 42. 
• 
Netfang mitt (Þarf að skilgr.) - Tilgreina skal netfang 
sem þjónustuveitan hefur látið í té. Í netfanginu verður 
að vera stafurinn @. Svör við skilaboðum notandans 
eru send á þetta netfang. 
• 
Miðlari f. sendan póst: (Þarf að skilgr.) - Rita skal IP- 
númer eða miðlaraheiti tölvunnar sem sendir 
tölvupóstinn. 
• 
Senda skilaboð - Tilgreina með hvaða hætti tölvupóstur 
verði sendur úr leikjatölvunni. Strax - Tenging við 
tölvupósthólfið er ræst þegar valið hefur verið Senda. Í 
næstu tengingu - Tölvupóstur er sendur næst þegar 
tengst er við fjarlæga pósthólfið. 
• 
Afrit til sendanda - Valið er Já ef vista á afrit af 
tölvupóstinum í fjartengda pósthólfinu og á netfanginu 
sem tilgreint er undir Netfang mitt. 
• 
Nota undirskrift - Valið er Já ef setja á undirskrift 
í tölvupóstsskilaboðin og skrifa á eða breyta 
undirskriftartexta. 
• 
Notandanafn: - Skrifa skal notandanafnið, 
sem þjónustuveitan hefur gefið. 
• 
Lykilorð: - Rita skal lykilorð. Ef þetta svið er ekki 
fyllt út verður beðið um lykilorð þegar notandi 
reynir að tengjast fjarlæga pósthólfinu. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


89 


• 
Miðlari f. móttek. póst: (Þarf að skilgr.) - Rita skal 
IP-númer eða miðlaraheiti tölvunnar sem tekur 
við tölvupóstinum. 
• 
Tegund pósthólfs: - Tilgreinir 
tölvupóstssamskiptareglurnar sem þjónustuveita 
fjartengda pósthólfsins mælir með. Valkostirnir 
eru POP3 og IMAP4. 
Til athugunar: Þessa stillingu er aðeins 
hægt að velja einu sinni og ekki er hægt að 
breyta henni ef vistað hefur verið eða farið úr 
pósthólfsstillingunum. 
• 
Öryggi - Notað með samskiptareglunum POP3, IMAP4 
og SMTP til að tryggja öryggi tengingarinnar við 
fjartengda pósthólfið. 
• 
Örugg APOP-innskr. - Notað með POP3- 
samskiptareglunum til að dulrita sendingar lykilorða 
á fjartengda tölvupóstsmiðlarann. Sést ekki ef IMAP4 
er valið sem Tegund pósthólfs:. 
• 
Sækja viðhengi (sést ekki ef samskiptareglur tölvupósts 
eru stilltar á POP3) - Til að sækja tölvupóst með eða 
án viðhengja. 
• 
Sækja hausa- Til að takmarka fjölda 
tölvupóstsfyrirsagna sem á að sækja og setja í 
leikjatölvuna. Valkostirnir eru Alla og Notandi skilgr. 
sem er aðeins hægt að nota með IMAP4 reglunum. 


Stillingar þjónustuskilaboða 


Þegar farið er í Skilaboð og valið Valkostir→ Stillingar→ 
Þjónustuskilaboð opnast eftirfarandi stillingalisti. 


• 
Þjónustuskilaboð - Tilgreint er hvort tekið verði við 
þjónustuboðum eða ekki. 
• 
Þarf aðgangskort - Tilgreint er hvort aðeins skuli tekið 
við þjónustuboðum frá sannvottuðum aðilum. 


Stillingar á upplýsingum frá 
endurvarpa 


Þjónustuveitan gefur upplýsingar um tiltæka endurvarpa 
og hvaða efni og númer eru tiltæk. Farið er í Skilaboð→ 
Valkostir→ Stillingar→ Uppl. frá endurvarpa til að breyta 
stillingunum. 
• 
Móttaka - Virkt eða Óvirkt., 
• 
Tungumál - Öll hægt verður að fá upplýsingar 
endurvarpa á öllum studdum tungumálum. Valin gerir 
kleift að tilgreina á hvaða tungumálum upplýsingaboð 
frá endurvarpa skuli vera. Ef tungumálið finnst ekki 
á listanum skal velja Önnur. 
• 
Greina nýtt efni - Ef skilaboð berast sem ekki tilheyra 
fyrirliggjandi efni má nota Greina nýtt efni→ Virkt til 
að vista efnisnúmerið sjálfkrafa. Efnisnúmerið er 
vistað á efnislistanum og sýnt án heitis. Valið er Óvirkt 
ef ekki á að vista nýtt efnisnúmer sjálfkrafa. 


Stillingar fyrir möppuna Annað 


Farið er í Skilaboð og valið Valkostir→ Stillingar→ Annað 
til að opna eftirfarandi lista yfir stillingar: 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Skilaboð 


90 


• 
Vista send skilaboð - Tilgreint er hvort vista skuli afrit 
af öllum SMS-skilaboðum, margmiðlunarboðum eða 
tölvupósti sem notandi hefur sent í möppuna Send. 
• 
Fjöldi vistaðra skb. - Tilgreina skal hversu mörg send 
skilaboð megi vera vistuð í möppunni Send í einu. 
Sjálfgefnu mörkin eru 20 skilaboð. Þegar þeim er 
náð er elstu skilaboðunum eytt. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Snið 


91 


10. Snið 


Farið er í Valmynd→ Snið. 


Undir Snið er hægt að stilla og sérsníða hringitónana fyrir 
mismundandi viðburði, umhverfi og viðmælendahópa. 
Sex tilbúin snið eru tiltæk: Almennt, Án hljóðs, Fundur, 
Utandyra, Boðtækiog Ótengt og þau er hægt að laga að eigin 
þörfum. 


Sniðið sem gildir sést efst á skjánum í biðham. Ef almenna 
sniðið er í notkun sést aðeins gildandi dagsetning. 


Tónarnir geta verið sjálfgefnir hringitónar, tónar sem búnir 
eru til í hljóðvinnslu, tónar sem borist hafa í skilaboðum 
eða sendir um Bluetooth- eða PC-tengingu og vistaðir í 
leikjatölvunni. 


Sniðinu breytt 


1 Farið er í Valmynd→ 
Snið. Listi yfir snið 
opnast. 
2 Í sniðalistanum er 
skrunað að sniði og valið 
Valkostir→ Gera virkt. 
Hraðleið: Ef skipta á 
um snið er stutt á 
í 
biðham. Skrunað er að 
sniðinu sem á að virkja og 
stutt á Í lagi. 


Sniðum breytt 


Til athugunar: Upplýsingar um sniðið Ótengt eru 
í ‘ Sniðið Ótengt’, bls. 92. 


1 Ef breyta á sniði er skrunað að sniðinu á sniðalistanum 
og valið Valkostir→ Sérsníða. Listi yfir sniðstillingar 
opnast. 
2 Skrunað er að viðkomandi stillingu og stutt á 
til að opna valkostina : 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Snið 


92 


• 
Hringitónn - Hringitón 
sem verður notaður í 
símtölum er hægt að 
velja af listanum. Þegar 
skrunað er um listann er 
hægt að stansa á tóni og 
hlusta á hann áður en 
endanlega er valið. Stutt 
er á einhvern takka til að 
slökkva á hljóðinu. Ef 
minniskort er notað hafa 
tónarnir sem geymdir eru á því teiknið 
við heiti 
tónsins. 
Hringitónar nota samnýtt minni. Sjá ‘Samnýtt minni’, 
bls. 15. 
Til athugunar: Hægt er að breyta hringitónum 
á tveimur stöðum: Undir Snið eða Samskipti. 
Sjá ‘Hringitónn tengdur tengiliðaspjaldi eða hóp’, 
bls. 56. 
• 
Viðv. um innhringingu - Ef Styrkur eykst er valið byrjar 
hljóðstyrkurinn á fyrsta stigi og hækkar stig af stigi 
þar til því efsta er náð. 
• 
Hljóðst. hringingar - Ef stilla á hljóðstyrk hringitóna 
og tónmerkja um boð. 
• 
Viðvörunart. f. skilab. - Ef stilla á tón skilaboða. 
• 
Varar við m. titringi - Ef láta á leikjatölvuna titra 
þegar hringt er og skilaboð berast. 
• 
Takkatónar - Stillir hljóðstyrk takkatóna. 


• 
Aðvörunartónar - Leikjatölvan gefur frá sér 
viðvörunarhljóð, til dæmis þegar rafhlaðan 
er að tæmast. 
• 
Gera viðvart um - Leikjatölvan er stillt þannig að hún 
hringi aðeins þegar um er að ræða símanúmer í 
ákveðnum viðmælendahópi. Símtölum frá fólki utan 
hópsins fylgir ekki neitt viðvörunarhljóð. Valkostirnir 
eru Allar hringingar / (listi yfir samskiptahópa, ef slíkir 
hópar hafa verið búnir til). Sjá ‘Tengiliðahópar búnir til’, 
bls. 57. 
• 
Nafn sniðs - Hægt er að endurnefna snið og gefa 
því annað nafn ef vill. Sniðin Almennt og Ótengt er ekki 
hægt að endurnefna. 


Sniðið Ótengt 


Til athugunar: Þessa aðgerð er aðeins hægt 
að nota ef kveikt er á leikjatölvunni. Ekki má kveikja 
á leikjatölvunni þar sem notkun þráðlausra tækja, 
Bluetooth eða útvarpa er bönnuð eða þar sem hún kann 
að valda truflunum eða hættu. 


Í sniðinu Ótengt er hægt að nota leikjatölvuna án þess 
að tengjast GSM-kerfinu til að spila leiki, hlusta á tónlist 
og útvarp. 


VIÐVÖRUN: Í sniðinu Ótengt er ekki hægt að 
hringja í nein númer, þar á meðal neyðarnúmer, eða 
nota aðrar aðgerðir sem krefjast tengingar við 
símkerfið. 


1 Farið er í Valmynd→ Snið. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Snið 


93 


Á listanum Snið er skrunað að Ótengt og valið 
Valkostir→ Gera virkt. 
2 Stutt er á Já. Leikjatölvan 
endurræsist og slökkt 
er á GSM-tengingunni 
eins og sést á 
í 
sendingarstyrksvísinum. 
Lokað er á öll þráðlaus 
GSM-símamerki til og 
frá tækinu. 
Ábending! Stutt er 
snöggt á rofann til að 
opna lista yfir tiltæk snið, 
skrunað að Ótengt og valið Í lagi. 


Til athugunar: Ef slökkt var á Bluetooth við það að 
farið var í sniðið Ótengt þarf að endurvirkja Bluetooth 
handvirkt. Sjá ‘Bluetooth-stillingar’, bls. 117. 


Til athugunar: Á svæðum þar sem notkun farsíma 
er bönnuð kann notkun Bluetooth og útvarpa einnig 
að vera bönnuð. Því skal leita ráða hjá viðkomandi 
yfirvöldum áður en Bluetooth eða útvarp er notað. 


Farið úr sniðinu Ótengt 


1 Farið er í Valmynd→ Snið. 
2 Í sniðalistanum er skrunað að öðru sniði en Ótengt 
og valið Valkostir→ Gera virkt. 
3 Stutt er á Já. Leikjatölvan er endurræst og þráðlausar 
GSM-sendingar aftur gerðar virkar (svo fremi að nógu 
sterkt merki sé fyrir hendi). 


Sniðið Ótengt sérsniðið 


1 Skrunað er á Ótengt á sniðalistanum og valið 
Valkostir→ Sérsníða. Listi yfir sniðstillingar opnast. 
2 Skrunað er að viðkomandi stillingu og stutt á 
til að opna valkostina : 
• 
Hljóðst. hringingar - Til að stilla hljóðstyrk 
viðvörunartóna um skilaboð sem berast um Bluetooth. 
• 
Viðvörunart. f. skilab. - Ef stilla á tón skilaboða sem 
berast um Bluetooth. 
• 
Varar við m. titringi - Ef stilla á leikjatölvuna á að titra 
þegar Blutooth-skilaboð berast. 
• 
Takkatónar - Stillir hljóðstyrk takkatóna. 
• 
Aðvörunartónar - Til að velja viðvörunarhljóð, til 
dæmis þegar rafhlaðan er að tæmast. 
• 
Nafn sniðs - Ekki er hægt að endurnefna sniðið Ótengt. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Dagbók 


94 


11. Dagbók 


Til athugunar: Þessa aðgerð er aðeins hægt að 
nota ef kveikt er á leikjatölvunni. Ekki má kveikja á 
leikjatölvunni þar sem notkun þráðlausra tækja 
er bönnuð eða þar sem hún kann að valda 
truflunum eða hættu. 


Farið er í Valmynd→ Dagbók. 


Í Dagbók er hægt að fylgjast með og stjórna bókuðum 
tímum, fundum, afmælisdögum, tímamótum og öðrum 
viðburðum. Einnig er hægt að setja inn ábendingar til 
að minna á atburði í vændum. 


Dagbók notar samnýtt minni. Sjá ‘Samnýtt minni’, bls. 15. 


Dagbókaratriði búin til 


1 Valið er Valkostir→ Nýtt atriði og valið 
• Fundur til að minna á bókað atriði með tiltekinni 
dagsetningu og tíma. 
• Minnisatriði til að skrá almenna færslu á dag. 
• Afmæli til að minna á afmælisdaga eða aðra 
merkisdaga. Afmælisdagafærslur eru endurteknar 
árlega. 


2 Sviðin eru fyllt út, 
sjá kaflann ‘Svið í 
dagbókaratriði’, bls. 95. 
Stýritakkinn er notaður til 
að fara milli sviða. Stutt er 
á 
til að skipta milli 
hástafa og lágstafa. 
3 Atriðið er vistað með 
því að styðja á Lokið. 


Dagbókaratriðum breytt 


Valkostir við breytingar 
á dagbókaratriði: Eyða, Senda, Hjálp og Hætta. 


1 Á Dagsskjánum er skrunað að atriðinu og stutt á 
til að opna það. 
2 Sviðunum í atriðinu er breytt og stutt á Lokið. 
• 
Ef verið er að breyta endurteknu atriði þarf að 
tilgreina hvernig breytingin skuli vera: Í öll skipti - 
öllum endurteknum atriðum er breytt, / Aðeins þetta 
skipti - aðeins þessu skipti verður breytt. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Dagbók 


95 


Dagbókaratriðum eytt 


• 
Á Dagsskjánum er skrunað að atriðinu sem á að eyða 
og valið Valkostir→ Eyða eða stutt á 
. Stutt er 
á Já til að staðfesta. 
• 
Ef eyða á endurteknu atriði þarf að tilgreina hvernig 
eyðingunni skuli háttað: Í öll skipti - öllum endurteknum 
atriðum er eytt, / Aðeins þetta skipti - aðeins þessu skipti 
verður eytt. 
Dæmi: Vikulegur tími á námskeiði hefur verið 
felldur niður. Sett hefur verið vikuleg ábending í 
dagbókina. Valið er Aðeins þetta skipti og þá minnir 
dagbókin á tímann í næstu viku. 


Svið í dagbókaratriði 


• 
Efni / Tilefni - Færð er inn lýsing á atriðinu. 
• 
Staður - fundarstaður, valfrjálst. 
• 
Byrjunartími, Lokatími, Fyrsti dagur og Lokadagur. 
• 
Viðvörun - Stutt er á 
til að virkja sviðin fyrir Tími 
viðvörunar og Dagur viðvörunar. 
• 
Endurtaka - Stutt er á 
til að breyta atriðinu þannig 
að það sé endurtakið. Sýnt með 
á Dagsskjánum. 
Dæmi: Endurtekningaraðgerðin kemur sér t.d. 
vel þegar um er að ræða reglubundna atburði, 
vikulegar kennslustundir, mánaðarlega fundi eða 
eitthvað sem gera þarf daglega og verður að muna. 
• 
Endurtaka fram til - Hægt er að velja lokadag fyrir 
endurtekna færslu. 


• 
Samstilling - Ef valið er Einkamál getur notandi einn 
séð atriðið eftir samstillingu dagbókarinnar og það 
verður ekki sýnilegt öðrum með netaðgang til að 
skoða dagbókina. Þetta er t.d. hentugt ef dagbókin er 
samstillt dagbók í samhæfri tölvu notanda í vinnunni. 
Ef valið er Opinber er dagbókaratriðið sýnilegt öðrum 
sem hafa aðgang til að skoða dagbókina í Nettengingu. 
Ef valið er Engin verður dagbókaratriðið afritað á 
einmenningstölvuna þegar dagbókin er samstillt. 
Hraðleið: Ef skrifa á dagbókaratriði er stutt á 
einhvern takka ( 
- 
) á hvaða dagbókarskjá 
sem er. Fundaratriði er opnað og stöfunum sem færðir 
voru inn er bætt í sviðið Efni . 


Dagbókaryfirlit 


Valkostir á mismunandi 
dagbókarskjám: Opna, Nýtt atriði, Vikuskjár / 
Mánaðarskjár, Eyða, Fara á dagsetn., Senda, Stillingar, 
Hjálpog Hætta. 


Mánaðarskjár 


Samstillingarteikn á Mánaðarskjá: 
- Einkamál, 
- Opinber, 
- Engin og 
- dagurinn er með fleiri en eitt atriði. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Dagbók 


96 


Á mánaðarskjánum nær hver 
röð yfir eina viku. Gildandi 
dagsetning er undirstrikuð. 
Dagar með dagbókaratriðum 
eru merktir með litlum 
þríhyrningi neðst til hægri. 
Rammi er utan um 
dagsetninguna sem er valin 
þessa stundina. 
• 
Dagsskjárinn er opnaður 
með því að skruna að 
viðkomandi degi og 
styðja á 
. 
• 
Farið er á tiltekinn dag með því að velja Valkostir→ 
Fara á dagsetn. Dagsetningin er rituð og stutt á Í lagi. 
Ábending! Ef stutt er á 
á Mánaðar-, Viku- 
eða Dagsskjá er gildandi dagsetning sjálfkrafa 
auðkennd. 


Atriðateikn á Dags- og Vikuskjá: 
- Fundur, 
- Minnisatriðiog 
- Afmæli. 


Vikuskjár 


Á Vikuskjánum sjást 
dagbókaratriði valinnar viku 
í sjö dagsrömmum. Gildandi 
dagur er undirstrikaður. 
Minnisatriði og afmæli koma 
á undan kl. 8. Fundaratriði 
eru merkt með lituðum 
röndum sem sýna upphafs- 
og lokatíma. 
• 
Eigi að skoða eða breyta 
atriði er skrunað að 
viðkomandi sviði og stutt 
á 
til að opna dagsskjáinn, síðan er skrunað 
að atriðinu og stutt á 
til að opna það. 


Dagsskjár 


Á Dagsskjánum er hægt að sjá 
dagbókaratriði dagsins sem 
hefur verið valinn. Atriðunum 
er raðað eftir upphafstíma. 
Minnisatriði og afmæli koma 
á undan kl. 8. 
• 
Eigi að opna atriði til að 
breyta því er skrunað að 
því og stutt á 
. 
• 
Stutt er á 
til að fara á 
næsta dag eða á 
til 
að fara á næsta dag á undan. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Dagbók 


97 


Stillingar á Dagbókarskjá 


Valið er Valkostir→ Stillingar og valið 
• 
Sjálfvalinn skjár - Til að ákveða hvaða skjár opnast fyrst 
þegar dagbókin er opnuð. 
• 
Fyrsti dagur viku - Til að breyta upphafsdegi vikunnar. 
• 
Skilgreining á viku - Til að breyta fyrirsögn vikuskjásins í 
vikunúmerið eða dagsetningabil vikunnar. 


Viðvaranir í dagbók 


1 Búið er til nýtt fundar- eða afmælisatriði eða 
fyrirliggjandi atriði opnað. 
2 Skrunað er á Viðvörun og stutt á 
til að opna Tími 
viðvörunar og Dagur viðvörunar . 
3 Tími og dagur er tilgreindur. 
4 Stutt er á Lokið. Viðvörunarvísirinn 
sést næst 
atriðinu á Dagsskjánum. 


Viðvörun í dagbók stöðvuð 
• 
Viðvörunin varir í eina mínútu. Þegar tíminn er liðinn 
er stutt á Slökkva til að stöðva viðvörunina. Ef stutt er 
á einhvern annan takka er viðvörunin sett á blund. 


Dagbókaratriði send 


• 
Á Dagsskjánum er skrunað að atriðinu sem á að eyða og 
valið Valkostir→ Senda. Síðan er valin aðferð, kostirnir 
eru: Sem SMS, Með tölvupósti (aðeins tiltækt ef réttar 
tölvupóststillingar eru fyrir hendi) eða Með Bluetooth. 


Nánari upplýsingar eru í kaflanum ‘Skilaboð’ og ‘Gögn 
send um Bluetooth’, bls. 117. 


Innflutningur gagna 


Hægt er að flytja upplýsingar úr dagbók, tengiliði og 
minnispunkta úr mörgum mismunandi Nokia símum í 
leikjatölvuna með gagnainnflutningsaðgerðinni í PC Suite 
for Nokia N-Gage. Leiðbeiningar um notkun 
aðgerðarinnar eru í hjálpinni með PC Suite. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Aðrar aðg. og miðlar 


98 


12. Aðrar aðg. og miðlar 


Til athugunar: Kveikt þarf að vera á leikjatölvunni 
til að nota aðgerðirnar í möppunni Aðrar aðg. Ekki má 
kveikja á leikjatölvunni þar sem notkun þráðlausra 
tækja er bönnuð eða þar sem hún kann að valda 
truflunum eða hættu. 


Uppáhalds 


Farið er í Valmynd→ Aðrar aðg.→ 
Uppáhalds. 


Hægt er að nota Uppáhalds til að geyma flýtivísanir, 
tengla við eftirlætismyndirnar, myndinnskotin, punkta, 
hljóðskrár sem hafa verið teknar upp, bókamerki vafra og 
vistaðar vafrasíður. 


Valkostir á aðalskjá 
Uppáhalds: Opna, Br. nafni flýtivísis, Teikn flýtivísis, Eyða 
flýtivísi, Færa, Sem listi / Töfluform, Hjálp og Hætta. 


Sjálfgefnu flýtivísanirnar: 
- opnar Punkta-ritilinn, 
- opnar Dagbók með gildandi dagsetningu valda, 
- opnar innhólfið í skilaboðum. 


Flýtivísunum bætt við 


Aðeins er hægt að bæta við flýtivísun úr viðkomandi 
aðgerðum. Þessi möguleiki er ekki í öllum aðgerðum. 
1 Aðgerðin er opnuð og 
skrunað að atriðinu sem 
bæta á við sem flýtivísun í 
Uppáhalds. 
2 Valið er Valkostir→ Bæta 
við Uppáhalds og stutt 
á Í lagi. 
Til athugunar: 
Flýtivísun í Uppáhalds 
er sjálfkrafa uppfærð 
ef atriðið sem hún 
vísar til er fært, t.d. úr einni möppu í aðra. 


Uppáhalds: 
• 
Ef opna á flýtivísi er skrunað að teikninu og stutt 
á 
. Skráin er opnuð í viðkomandi aðgerð. 
• 
Ef eyða á flýtivísun er skrunað að flýtivísuninni 
sem á að fjarlægja og valið Valkostir→ Eyða flýtivísi. Þó 
að flýtivísun sé eytt hefur það engin áhrif á skrána sem 
hún vísar til. 
• 
Fyrirsögn flýtivísunar er breytt með því að velja 
Valkostir→ Br. nafni flýtivísis. Nýja heitið er ritað. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Aðrar aðg. og miðlar 


99 


Þetta hefur aðeins áhrif á flýtivísunina, ekki á atriðið 
eða skrána sem tengist henni. 


Minnislisti 


Farið er í Valmynd→ Aðrar aðg.→ 
Minnislisti. 


Aðgerðin Minnislisti er notuð 
til að halda saman lista yfir 
fyrirliggjandi verkefni. 


Minnislistinn notar samnýtt 
minni. Sjá ‘Samnýtt minni’, 
bls. 15. 
1 Þegar byrjað er að rita 
minnispunkt er stutt á 
einhvern takka ( 
- 
). Ritillinn opnast og 
bendillinn blikkar aftan 
við stafina sem færðir hafa verið inn. 
2 Verkefnið er tilgreint í sviðinu Efni . Stutt er á 
til að bæta við sérstöfum. 
• Skilafrestur verkefnis er tilgreindur með því að 
skruna að sviðinu Skilafrestur og færa inn gögn. 
• Forgangur er settur á minnispunktinn með því 
að skruna á sviðið Forgangur og styðja á 
. 
3 Ef vista á minnispunktinn er stutt á Lokið. 
Til athugunar: Ef allir stafir eru fjarlægðir 
og stutt á Lokið verður athugasemd sem áður 
hefur verið vistuð eytt. 


• 
Ef opna á minnispunkt er skrunað að honum 
og stutt á 
. 
• 
Ef eyða á minnispunkti er skrunað að honum og valið 
Valkostir→ Eyða eða stutt á 
. 
• 
Ef merkja á minnispunkt þannig að honum sé lokið 
er skrunað að honum og valið Valkostir→ Merkja sem 
lokið. 
• 
Ef endurheimta á minnispunkt er valið Valkostir→ 
Merkja s. ekki lokið. 


Forgangsteikn: - Hár, 
- Lágur, og (ekkert teikn) - 
Venjulegur. 


Stöðuteikn: 
- verkefni lokið og 
– ekki lokið. 


Reiknivél 


Farið er í Valmynd→ Aðrar aðg.→ 
Reiknivél. 


Valkostir undir Reiknivél: 
Síðasta útkoma, Minni, Hreinsa skjá, Hjálpog Hætta. 


1 Færð er inn fyrsta talan í útreikningnum. Stutt er 
á 
ef leiðrétta þarf villur í tölunni. 
2 Skrunað er að aðgerð og stutt á 
til að merkja 
hana. 
Notað er 
til að leggja saman, 
til að draga frá, 
til að margfalda eða 
til að deila. 
3 Næsta tala er færð inn. 
4 Dæmið er reiknað með því að skruna að 
og 
styðja á 
. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Aðrar aðg. og miðlar 


100 


Til athugunar: Reiknivélin er ekki mjög nákvæm 
og villur eru hugsanlegar vegna sléttunar, einkum í 
deilingu á löngum tölum. 


• 
Ef bæta á við aukastaf er stutt á 
. 
• 
Stutt er á 
og honum haldið niðri til að hreinsa 
skjáinn fyrir nýjan útreikning. 
• 
Nota má 
og 
til að skoða fyrri útreikninga 
og fara um strimilinn. 
• 
Valið er 
til að vista töluna í minninu, auðkennt 
með M. Talan er sótt úr minninu með 
. Ef hreinsa 
á tölu úr minninu er valið Valkostir→ Minni→Eyða. 
• 
Ef sækja á niðurstöðu síðasta útreiknings er valið 
Valkostir→ Síðasta útkoma. 
Ábending! Stutt er á 
hvað eftir annað til 
að skruna að aðgerðunum. Valin aðgerð er auðkennd. 


Umreiknari 


Farið er í Valmynd→ Aðrar aðg.→ 
Umreiknari. 


Með aðgerðinni Umreiknari er hægt að umreikna 
mælingar eins og á Lengd úr einni einingu (Jardar) í aðra 
(Metrar). 


Til athugunar: Nákvæmni umreiknarans er 
takmörkuð og sléttunarvillur eru hugsanlegar. 


Umreikningur eininga 


Valkostir í Umreiknara: Velja 
einingu / Skipta um gjaldmiðil, Gerð umreiknings, 
Gengisskráning, Hjálp og Hætta. 


1 Skrunað er að sviðinu Gerð og stutt á 
til að opna 
lista yfir mælingar. Skrunað er að mælingunni sem 
á að nota og stutt á Í lagi. 
2 Skrunað er að fyrsta sviðinu Eining og stutt á 
til að 
opna lista yfir einingar. Valin er einingin sem umreikna 
á úr og stutt á Í lagi. 
Skrunað er að næsta Eining sviði og valin einingin sem 
umreikna á í. 
3 Skrunað er að fyrsta sviðinu Magn og fært inn magnið 
sem á að umreikna. Hitt sviðið Magn sýnir þá sjálfkrafa 
umreiknaða gildið. 
Stutt er á 
til að bæta við aukastaf og á 
til að fá +, - (fyrir hitastig) og E (veldisvísis-) merki. 
Til athugunar: Umreikningsröðin breytist ef ritað er 
gildi í síðara Magn. Útkoman er sýnd í fyrra Magn. 


Grunngjaldmiðill og gengisskráning 
tilgreind 


Áður en hægt er að umreikna gjaldmiðil þarf að velja 
grunngjaldmiðil og tilgreina gengi. 


Til athugunar: Gengi grunngjaldmiðilsins 
er alltaf 1. Grunngjaldmiðillinn ákveður umreiknað 
gengi annarra gjaldmiðla. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Aðrar aðg. og miðlar 


101 


1 Valið er Gjaldmiðill sem mæling og valið Valkostir→ 
Gengisskráning. Listi yfir gjaldmiðla opnast og gildandi 
grunngjaldmiðill er efstur. 
2 Ef breyta skal grunngjaldmiðli er skrunað að 
gjaldmiðlinum og valið Valkostir→ Nota sem gr.gjaldm. 
Til athugunar: þegar skipt er um 
grunngjaldmiðil er allt gengi sem áður hefur verið 
tilgreint stillt á 0 og færa verður inn nýjar 
gengisskráningar. 
3 Gengi er tilgreint (sjá dæmi), skrunað að gjaldmiðlinum 
og nýtt gengi fært inn, þ.e. hversu margar einingar 
af gjaldmiðlinum samsvara einni einingu af 
grunngjaldmiðlinum sem hefur verið valinn. 
4 Þegar tilskildar gengisskráningar?? hafa verið færðar 
inn er hægt að umreikna gjaldmiðla, sjá ‘Umreikningur 
eininga’, bls. 100. 
Dæmi: Ef Evra (EUR) er valin sem grunngjaldmiðill 
er breskt pund (GBP) um það bil 1,63575 evrur. 
Gengi breska pundsins er þá 1,63575. 


Ábending! Ef breyta á heiti gjaldmiðils er skrunað 
að honum og valið Valkostir→ Endurskíra gjaldm.. 


Punktar 


Farið er í Valmynd→ Aðrar aðg.→ 
Punktar. 


Hægt er að tengja punkta við aðgerðina Uppáhalds og 
senda á önnur samhæf tæki. Flatar textaskrár (TXT-snið) 
sem berast er hægt að vista undir Punktar. 


• 
Stutt er á ( 
) til að hefja ritun. Stutt er á 
til að hreinsa stafi. Stutt er á Lokið til að vista. 


Klukka 


Farið er í Valmynd→ Aðrar aðg.→ 
Klukka. 


Valkostir undir Klukka: Stilla 
vekjara, Endurstilla vekjara, Taka vekjara af, Stillingar, Hjálp 
og Hætta. 


Klukkustillingum breytt 


• 
Ef breyta á tíma- eða dagsetningu er valið Valkostir→ 
Stillingar undir Klukka. Ef breyta á klukkunni sem sýnd 
er í biðham er skrunað niður í stillingum á Dagur og tími 
og valið Útlit klukku→ Með vísum eða Stafræn. 


Vekjari stilltur 


1 Ef setja á nýjan tíma á vekjara er valið Valkostir→ 
Stilla vekjara. 
2 Tíminn er færður inn og stutt á Í lagi. Þegar vekjarinn 
er á sést vísirinn 
. 
Til athugunar: Vekjaraklukkan virkar einnig þegar 
slökkt er á leikjatölvunni. 


• 
Ef hætta á við að láta vekjarann hringja er farið í 
klukku og valið Valkostir→ Taka vekjara af. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Aðrar aðg. og miðlar 


102 


Slökkt á vekjaranum 
• 
Stutt er á Slökkva til að slökkva á vekjaranum. 
• 
Þegar vekjarinn hringir er stutt á takka eða Blund 
til að stöðva vekjarann í fimm mínútur og láta hann 
hringja aftur. Þetta er hægt að gera allt að fimm 
sinnum. 
Ef vekjaraklukkan hefur verið stillt og hringingartíminn 
rennur upp á meðan slökkt er á leikjatölvunni kveikir 
leikjatölvan á sér og hringir. Ef stutt er á Slökkvaer spurt 
hvort eigi að opna leikjatölvuna fyrir símtölum. Stutt er 
á Nei til að slökkva á leikjatölvunni eða Já til að geta 
hringt úr símanum og svarað símtölum. 


Til athugunar: Ekki skal styðja á Já þar sem notkun 
þráðlausra tækja er bönnuð eða þar sem hún kann 
að valda truflunum eða hættu. 


Hljóðvinnsla 


Farið er í Valmynd→ Miðlar→ 
Tónsmiður. 


Hljóðvinnsla gerir notanda kleift að búa til eigin 
hringitóna og breyta að vild. Athuga skal að ekki 
er hægt að breyta sjálfgefnum hringitóni. 


Valkostir á aðalskjá 
Hljóðvinnslu: Opna, Nýr tónn, Eyða, Merkja/Afmerkja, 
Endurskíra, Afrita, Hjálp og Hætta. 


1 Valið er Valkostir→ Nýr tónn til að opna ritilinn 
og byrja að semja. 


Valkostir í hljóðvinnslu: 
Spila, Bæta í tákni, Stíll, Hraði, Hljóðstyrkur, Hjálp 
og Hætta. 
• Takkarnir eru notaðir til að bæta við nótum 
og hvíldum. Sjá töflu. 
Eða valið er Valkostir→ Bæta í tákni til að opna lista 
yfir nótur og hvíldir. 
Sjálfgefin lengd nótu er 1/4. 
• Hlusta má á tóninn með því að styðja á 
eða velja 
Valkostir→ Spila. Spilun er stöðvuð með því að 
styðja á Hætta. 
• Ef stilla á hljóðstyrkinn er valið Valkostir→ 
Hljóðstyrkur áður en tónninn er spilaður. 
• Ef stilla á taktinn er valið Valkostir→ Hraði. Ef hraða 
á eða hægja á taktinum er stutt á 
eða 
. 
Taktur er mældur í slögum á mínútu. 
Hámarkið er 250 slög, sjálfgefinn taktur nýs tóns er 
160 slög og lágmarkið er 50 slög. 
• Ef velja á margar nótur eða þagnir samtímis skal 
styðja á og halda 
inni og styðja á og halda 
eða 
inni um leið. 
• Ef beita á mismunandi stíl eru tvær eða fleiri nótur 
valdar og síðan valið Valkostir→ Stíll→ Tengja - 
nótur eru spilaðar mjúklega og jafnt, eða valin er ein 
eða fleiri nótur og síðan er valið Slíta - nótur eru 
spilaðar aðskildar svo að hljóð verða stutt og skörp. 
• Ef færa á nótu(r) upp eða niður nótnastreng um hálft 
bil er skrunað að nótunni stutt á 
eða 
. 
• Til að fá fram C# skal styðja á og halda 
inni 
ásamt 
. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Aðrar aðg. og miðlar 


103 


2 Stutt er á Til baka til að vista. 


Upptaka 


Farið er í Valmynd→ Miðlar→ Upptaka. 


Valkostir í upptöku: Opna, 
Hljóðrita innskot, Eyða, Færa í minni tækis, Færa á 
minniskort, Merkja/afmerkja, Endursk. hljóðinnsk., Senda, 
Bæta við Uppáhalds, Stillingar, Hjálp og Hætta. 


Með talupptöku er hægt að taka upp símtöl og talboð. 
Meðan upptaka fer fram heyra báðir mælendur tón á fimm 
sekúndna fresti. 


Til athugunar: Fara skal að öllum staðbundnum 
lögum um upptökur símtala. Þessa aðgerð má ekki nota 
ólöglega. 


• 
Valið er Valkostir→ Hljóðrita innskot og skrunað 
að aðgerð og stutt á 
til að velja hana. 
Nota skal: 
- til að taka upp, 
- til að gera 
hlé, 
- til að stöðva, 
- til að spila hratt áfram, 
- til að spila hratt til baka eða 
- til að spila 
opna hljóðskrá. 
Til athugunar: Aðgerðin Upptaka er ekki tiltæk 
þegar gagnasending eða GPRS-tenging er í gangi. 


Takki 
Nóta 
Takki og aðgerð 


c 
Styttir nótu(r) eða hvíld(ir) í bilum. 


d 
Lengir nótu(r) eða hvíld(ir) í bilum. 


e 
Setur inn hvíld. 


f 
Stutt er á 
til að opna lista yfir nótur og hvíldir. 


g 
Víxlar áttundum, allar valdar nótur eða þagnir eru færðar í næstu áttund. 


a 
Eyðir nótu(m). 


b 
Ef stutt er lengi á takkana 
- 
er kölluð fram lengd (punkta-) nóta eða hvíld 
eða lengd nóta er stytt. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Þjónusta (XHTML) 


104 


13. Þjónusta (XHTML) 


Til athugunar: Þessa aðgerð er aðeins hægt að 
nota ef kveikt er á leikjatölvunni. Ekki má kveikja á 
leikjatölvunni þar sem notkun þráðlausra tækja er 
bönnuð eða þar sem hún kann að valda truflunum 
eða hættu. 


Farið er í Valmynd→ Miðlar→ Þjónusta eða stutt 
á 
og takkanum haldið niðri í biðham. 


Ýmsar þjónustuveitur á Netinu halda úti síðum sem eru 
sérstaklega hannaðar fyrir farbúnað og veita þjónustu 
á borð við fréttir, bankaviðskipti, ferðaupplýsingar, 
skemmtanir, veðurspár, flugtíma og leiki. Með XHTML- 
vafranum er hægt að skoða þessa þjónustu sem WAP- 
síður skrifaðar í WML, XHTML-síður sem skrifaðar eru 
í XHTML, eða sambland af þessu tvennu. 


Útskýring: XHTML-vafri styður síður sem skrifaðar 
eru í XTHLM (Extensible Hypertext Markup Language) 
og WML (Wireless Markup Language). 


Til athugunar: Hægt er að skoða upplýsingar um 
þjónustu, verðlagningu og gjaldskrá hjá símafyrirtæki 
og/eða þjónustuveitu. Þjónustuveitur gefa líka 
leiðbeiningar um hvernig þjónustan skuli notuð. 


Undirstöðuatriði varðandi aðgang 


• 
Stillingarnar sem eru nauðsynlegar til að nota 
vefþjónustuna eru vistaðar. Sjá næsta hluta 
‘Uppsetning leikjatölvunnar fyrir vafraþjónustu’. 
• 
Tengingu við þjónustuna er komið á. Sjá bls. 105. 
• 
Byrjað er að vafra um vefsíðurnar. Sjá bls. 106. 
• 
Tengingin við þjónustuna er rofin. Sjá bls. 109. 


Uppsetning leikjatölvunnar 
fyrir vafraþjónustu 


Tekið við stillingum í snjallboðum 


Hægt er að taka við þjónustustillingum í sérstökum 
textaboðum, svokölluðum snjallboðum, frá 
símafyrirtækinu eða þjónustuveitunni sem býður 
þjónustuna. Sjá ‘Snjallboð móttekin’, bls. 79. 
Nánari upplýsingar má fá hjá símafyrirtækinu eða 
þjónustuveitunni eða með því að fara á Nokia.com 
(www.nokia.com). 


Ábending! Stillingarnar geta t.d. verið 
aðgengilegar á vefsetri símafyrirtækis eða 
þjónustuveitu. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Þjónusta (XHTML) 


105 


Stillingarnar færðar inn handvirkt 


Fylgja skal leiðbeiningum þjónustuveitunnar. 
1 Farið er í Stillingar→ Tengistillingar→ Aðgangsstaðir 
og skilgreindar stillingar fyrir aðgangsstað. 
Sjá ‘Tengistillingar’, bls. 42. 
2 Farið er í Þjónusta→ Valkostir→ Bæta við bókamerki. 
Rita skal nafn á bókamerkið og veffang vafrasíðunnar 
sem skilgreind er fyrir núgildandi aðgangsstað. 


Tenging mynduð 


Þegar allar nauðsynlegar tengistillingar hafa verið vistaðar 
er hægt að fara á vafrasíður. 


Hægt er að fara á vafrasíður á þrjá mismunandi vegu: 
• 
Velja skal heimasíðu 
þjónustuveitunnar, 
• 
Velja bókamerki af bókamerkjaskjá, eða 
• 
styðja á takkana 
- 
til að rita veffang 
vafraþjónustu. Reiturinn 
Fara til neðst á skjánum 
verður virkur og hægt er 
að ljúka við að rita 
veffangið þar. 
Ábending! Ef skoða 
á bókamerkjaskjá meðan 
vafrað er skal styðja á 
og halda honum niðri. Ef 


hverfa á aftur í vafraskjáinn skal velja Valkostir→ 
Aftur að síðu. 


Þegar búið er að velja síðu eða rita veffang er stutt á 
til að sækja síðuna. Sjá einnig ‘Gagnatengingarvísar’, 
bls. 9. 


Öryggi tengingar 


Ef öryggisvísirinn 
birtist á skjánum meðan tenging er 
virk eru gagnasendingar milli tækisins og vafragáttarinnar 
eða vaframiðlarans dulkóðaðar og öruggar. 


Til athugunar: Öryggisteiknið gefur ekki til kynna 
að gagnaflutningurinn milli gáttar og gagnamiðlara 
(staður þar sem nauðsynleg tilföng eru geymd) sé 
öruggur. 


Bókamerki skoðuð 


Útskýring: Bókamerki samanstendur af 
Internet-veffangi (skilyrði), heiti bókamerkis, 
WAP-aðgangsstað, og krefjist þjónustan þess, 
notandanafni og aðgangsorði. 


Til athugunar: Leikjatölvunni gætu fylgt 
bókamerki fyrir setur sem ekki tengjast Nokia. 
Nokia ábyrgist hvorki né styður þessi setur. 
Ef ákveðið er að skoða þau skal grípa til sömu 
varúðarráðstafana með tilliti til öryggis og efnis 
sem gripið væri til vegna annarra setra. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Þjónusta (XHTML) 


106 


Valkostir í skjánum Bókamerki 
(valið bókamerki eða mappa): Opna, Flytja heim, Aftur að 
síðu, Senda, Fara til veffangs / Finna bókamerki, Bæta við 
bókamerki, Breyta, Eyða, Lesa þjón.skilaboð, Aftengja, 
Færa í möppu, Ný mappa, Merkja/afmerkja, Endurskíra, 
Hreinsa skyndiminni, Upplýsingar, Bæta við Uppáhalds, 
Stillingar, Hjálp og Hætta. 


Á bókamerkjaskjánum sjást bókamerki sem vísa á ýmsar 
vefsíður. Bókamerki eru auðkennd með eftirfarandi 
teiknum: 


- Heimasíðan sem skilgreind er sem aðgangsstaður 
vafrans. Sé notaður annar vefaðgangsstaður þegar vafrað 
er breytist heimasíðan í samræmi við það. 


- Sú síða sem síðast var skoðuð. Þegar leikjatölvan 
aftengist þjónustunni er veffangi síðunnar sem síðast var 
skoðuð haldið í minninu þar til önnur síða er skoðuð næst 
þegar tengst er. 


- Bókamerki sem sýnir heitið. 


Þegar skrunað er í bókamerkjunum sést veffang 
auðkennda bókamerkisins í sviðinu Fara til neðst á 
skjánum. 


Bókamerkjum bætt við handvirkt 


1 Á skjánum Bókamerki skal velja Valkostir→ Bæta við 
bókamerki. 


2 Reitirnir eru fylltir út. 
Aðeins þarf að skilgreina 
veffangið. Bókamerkinu 
er úthlutað sjálfgefnum 
aðgangsstað ef ekki er 
valinn annar. Stutt er á 
til að færa inn 
sértákn, til dæmis /, ., : 
og @. Stutt er á 
til að hreinsa stafi. 
3 Valið er Valkostir→ Vista 
til að vista bókamerkið. 


Bókamerki send 


• 
Ef senda á bókamerki er skrunað að því og valið 
Valkostir→ Senda→ Sem SMS. 


Vafrað 


Á vafrasíðu birtast nýir tenglar undirstrikaðir með bláu 
en tenglar sem áður hafa verið skoðaðir með rauðu. 
Þegar myndir vinna eins og tenglar birtist blár kantur 
utan um þær. 


Valkostir þegar vafrað er: 
Opna, Þjónustuvalkostir, Bókamerki, Fyrri síður, Fara til 
veffangs, Skoða mynd, Lesa þjón.skilaboð, Vista s. 
bókamerki, Senda bókamerki, Hlaða aftur, Aftengja, Sýna 
myndir, Hreinsa skyndiminni, Vista síðu, Leita, Upplýsingar, 
Notkunarlota, Öryggi, Stillingar, Hjálp og Hætta. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Þjónusta (XHTML) 


107 


Takkar og skipanir sem nýtast 
þegar vafrað er 


• 
Ef opna á tengil er 
tengillinn valinn og 
stutt á 
. 
• 
Skrunað er eftir skjánum 
með stýritakkanum. 
• 
Ef færa á inn stafi og tölur 
í reit er stutt á takkana 
- 
. Stutt er 
á 
til að færa inn 
sértákn, til dæmis /, ., : 
og @. Stutt er á 
til að hreinsa stafi. 
• 
Ef fara á aftur á fyrri síðu meðan vafrað er skal 
styðja á Til baka. Ef Til baka er ekki tiltækt skal velja 
Valkostir→ Fyrri síður til að skoða lista í tímaröð af 
þeim síðum sem skoðaðar voru síðast þegar vafrað var. 
Listinn Fyrri síður er hreinsaður í hvert sinn sem lotu 
er lokið. 
• 
Stutt er á 
til að merkja við reiti og velja. 
• 
Ef endurheimta á síðasta efni frá miðlaranum er valið 
Valkostir→ Hlaða aftur. 
• 
Ef opna á undirlista skipana eða aðgerða vegna 
þeirrar vefsíðu sem er opin skal velja Valkostir→ 
Þjónustuvalkostir. 
• 
Stutt er á 
til að aftengjast vefþjónustu 
og hætta að vafra. 


Ný þjónustuskilaboð skoðuð meðan vafrað er 


Ný þjónustuskilaboð sótt og skoðuð meðan vafrað er: 
1 Valið er Valkostir→ Lesa þjón.skilaboð (birtist aðeins 
ef ný boð hafa borist). 
2 Skrunað er að boðunum og stutt á 
til að sækja 
þau og opna. 


Nánari upplýsingar um þjónustuboð eru í ‘Þjónustuboð’, 
bls 80. 


Bókamerki vistuð 


• 
Ef vista á bókamerki þegar vafrað er skal velja 
Valkostir→ Vista s. bókamerki. 
• 
Ef vista á bókamerki sem borist hefur í snjallboðum eru 
boðin opnuð í Innhólfi í Skilaboð og valið Valkostir→ 
Vista í bókamerki. Sjá einnig ‘Snjallboð móttekin’, 
bls. 79. 


Vistaðar síður skoðaðar 


Ef síður með efni sem breytist sjaldan eru oft skoðaðar er 
hægt að vista þær og skoða þær síðan án þess að tengjast 
netinu. 


Valkostir á skjá yfir vistaðar 
síður: Opna, Aftur að síðu, Hlaða aftur, Eyða, Lesa 
þjón.skilaboð, Aftengja, Færa í möppu, Ný mappa, Merkja/ 
afmerkja, Endurskíra, Hreinsa skyndiminni, Upplýsingar, 
Bæta við Uppáhalds, Stillingar, Hjálp og Hætta. 


• 
Ef vista á síðu þegar vafrað er skal velja 
Valkostir→Vista síðu. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Þjónusta (XHTML) 


108 


Vistaðar síður eru auðkenndar með eftirfarandi teikni: 
- Síðan sem vistuð var. 
Á skjá yfir vistaðar síður er einnig hægt að búa til 
möppur til að geyma vistaðar síður. 
Möppur eru auðkenndar með eftirfarandi teikni: 
- Mappa með vistuðum vefsíðum. 
• 
Ef opna á skjá sem 
sýnir lista yfir vistaðar 
síður er stutt á 
í Bókamerkjaskjá. 
Á skjánum fyrir vistaðar 
síður er stutt á 
til 
að opna vistaða síðu. 


Ef opna á tengingu við 
vefþjónustu og sækja síðuna 
aftur skal velja Valkostir→ 
Hlaða aftur. Einnig má raða 
síðunum í möppur. 


Til athugunar: Leikjatölvan er tengd áfram 
þegar búið er að sækja síðuna aftur. 


Heimflutningur 


Hægt er að sækja atriði eins og hringitóna, myndir, 
skjátákn og myndinnskot í vafranum. 


Þegar atriðin hafa verið sótt er unnið með þau 
í viðkomandi aðgerðum í leikjatölvunni, til dæmis 
eru sóttar myndir vistaðar í Miðlar→ Myndir. 


Að sækja beint af vefsíðu 


Atriðið sótt beint af vefsíðu: 
• 
Skrunað er að tenglinum og valið Valkostir→ Opna. 


Kaup á vörum 


Til athugunar: Höfundarréttarvörn getur komið í 
veg fyrir afritun, breytingar, flutning eða framsendingu 
ákveðinna mynda, hringitóna og annars efnis. 


Atriðið sótt: 
• 
Skrunað er að tenglinum og valið Valkostir→ Opna. 
• 
Valið er Kaupa ef kaupa á atriðið. 


Atriði kannað fyrir heimflutning 


Hægt er að skoða upplýsingar um atriði áður en það 
er sótt. Upplýsingar um atriði geta verið verð, stutt 
lýsing og stærð. 


Til athugunar: Þjónustuveitan veitir upplýsingar 
um hvort hún bjóði þessa þjónustu. 


• 
Skrunað er að tenglinum og valið Valkostir→ Opna. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Þjónusta (XHTML) 


109 


Upplýsingar um atriðið 
birtast í leikjatölvunni. 
• 
Ef halda á áfram að sækja 
er stutt á Samþyk. en ef 
hætta á við að sækja er 
stutt á Hætta við. 


Tenging rofin 


• 
Valið er Valkostir→ Aftengjaeða 
• 
Stutt er á 
og haldið niðri til að hætta að vafra 
og hverfa aftur í biðham. 


Skyndiminni hreinsað 


Upplýsingarnar eða þjónustan sem aðgangur fékkst 
að eru vistaðar í skyndiminni leikjatölvunnar. 


Til athugunar: Ef reynt hefur verið að fá aðgang 
að eða aðgangur fenginn að trúnaðarupplýsingum 
sem þarf lykilorð fyrir (til dæmis bankareikningsnúmer) 
skal tæma skyndiminnið í leikjatölvunni eftir að það 
er notað. Til að hreinsa skyndiminnið skal velja: 
Valkostir→ Hreinsa skyndiminni. 


Útskýring: Skyndiminni er biðminni sem er notað 
til að vista gögn til skamms tíma. 


Stillingar vafra 


Valið er Valkostir→ Stillingar: 
• 
Sjálfv. aðgangsstað. - Ef breyta á sjálfgefnum aðgangsstað 
er stutt á 
til að opna lista yfir tiltæka aðgangsstaði. 
Gildandi sjálfgefinn aðgangsstaður er merktur. Nánari 
upplýsingar eru í ‘Tengistillingar’, bls.42. 
• 
Sýna myndir - Tilgreint er hvort skoða eigi myndir 
þegar vafrað er. Ef valið er Nei er hægt að sækja 
myndir síðar meðan vafrað er með því að velja 
Valkostir→ Sýna myndir. 
• 
Sjálfv. línuskiptingar - Valið er Óvirkar ef ekki á að skipta 
textanum sjálfkrafa milli lína eða Virkar ef þess er 
óskað. 
• 
Leturstærð - Hægt er að velja um fimm leturstærðir í 
vafranum: Minnst, Lítið, Venjulegt, Stórtog Stærst. 
• 
Sjálfvalin kóðun - Velja skal rétt tungumál svo að 
vafrinn birti rétta stafi á vafrasíðum. 
• 
Fótspor - Heimila /Hafna. Hægt er að gera móttöku 
og sendingu fótspora virka eða óvirka. 
• 
Staðf. DTMF-send. - Alltaf / Aðeins 1. skipti. Vafrinn 
styður aðgerðir sem hægt er að nota meðan vafrað er. 
Hægt er að: hringja meðan vefsíða er skoðuð, senda 
DTMF-tóna meðan á símtali stendur og vista nafn og 
símanúmer af vefsíðu í Samskipti. Ákveða þarf hvort 
leita eigi staðfestingar áður en leikjatölvan sendir 
DTMF-tóna meðan á símtali stendur. Sjá einnig 
DTMF-tónar, bls. 19. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


(Java™) Aðgerðir 


110 


14. (Java™) Aðgerðir 


Til athugunar: Þessa aðgerð er aðeins hægt að 
nota ef kveikt er á leikjatölvunni. Ekki má kveikja á 
leikjatölvunni þar sem notkun þráðlausra tækja er 
bönnuð eða þar sem hún kann að valda truflunum 
eða hættu. 


Farið er í Valmynd→ Aðrar aðg.→ Aðgerðir. 


Á aðalskjá aðgerða er hægt að opna uppsettar Java- 
aðgerðir eða fjarlægja þær. Á uppsetningarskjánum er 
hægt að setja upp nýjar Java-aðgerðir (nafnaukar .JAD 
eða .JAR). 


Til athugunar: Leikjatölvan styður J2Micro 
Edition™Java aðgerðir. Ekki skal sækja PersonalJava™ 
aðgerðir og setja í leikjatölvuna því ekki er hægt að 
setja þær upp. 


Þegar Aðgerðir eru opnaðar 
sést listi yfir Java-aðgerðir 
sem hafa verið settar upp 
í leikjatölvunni. 


Valkostir á aðalskjá 
Aðgerða: Opna, Skoða 
frekari uppl., Stillingar, Taka 
burt, Fara til veffangs, 
Uppfæra, Hjálp og Hætta. 


• 
Skrunað er að aðgerð og valið Valkostir→ Skoða frekari 
uppl. til að skoða upplýsingar eins og: 
• Staða - Uppsett, Keyrireða Flutt heim (sést aðeins 
á Uppsetningarskjá), 
• Útgáfa - útgáfunúmer aðgerðarinnar, 
• Framleið. - seljandi eða framleiðandi aðgerðarinnar, 
• Stærð - stærð aðgerðarskrárinnar í kílóbætum, 
• Gerð - stutt lýsing á aðgerðinni, 
• Veffang - veffang upplýsingasíðu á Internetinu og 
• Gögn - stærð aðgerðargagna, svo sem mesti 
stigafjöldi, í kílóbætum. 
• 
Til að ræsa gagnatengingu og skoða frekari upplýsingar 
um aðgerðina skal skruna að og velja Valkostir→ Fara 
til veffangs. 
• 
Til að ræsa gagnatengingu og kanna hvort uppfærslur á 
aðgerðinni eru tiltækar, skal skruna að henni og velja 
Valkostir→ Uppfæra. 


Aðgerðir nota samnýtt minni. Sjá ‘Samnýtt minni’, bls. 15. 


Java-aðgerð sett upp 


Uppsetningarskrár er hægt að senda í leikjatölvuna úr 
samhæfri tölvu, sækja þær með vafra eða fá þær sendar 
í margmiðlunarskilaboðum, sem viðhengi tölvupósts 
eða um Bluetooth-tengingu Ef notað er PC Suite for Nokia 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


(Java™) Aðgerðir 


111 


N-gage til að senda skrána er hún sett í möppuna 
c:\nokia\installs í leikjatölvunni. 


Mikilvægt: Aðeins skal setja upp hugbúnað frá 
fyrirtækjum sem bjóða næga vörn gegn tölvuveirum 
og öðrum skaðlegum hugbúnaði. 


Til athugunar: Á Uppsetningarskjánum er aðeins 
hægt að setja upp Java hugbúnaðaruppsetningarskrár 
með nafnaukanum .JAD eða .JAR. 


Valkostir á Uppsetningarskjá: 
Setja upp, Skoða frekari uppl., Taka burt, Hjálpog Hætta. 


1 Ef skoða á uppsetningarpakkana er stutt á 
á aðalskjá aðgerða til að opna Flutt heim . 
2 Ef setja á upp aðgerð er skrunað að uppsetningarskrá 
og valið Valkostir→ Setja upp. 
Einnig er hægt að leita í minni leikjatölvunnar 
að skránni, velja hana og styðja á 
til að hefja 
uppsetningu. 
Dæmi: Ef uppsetningarskráin hefur borist sem 
tölvupóstsviðhengi er farið í pósthólfið, sendingin 
opnuð, viðhengisskjárinn opnaður, skrunað að 
uppsetningarskránni og stutt á 
til að hefja 
uppsetninguna. 
3 Stutt er á Já til að staðfesta uppsetninguna. 
.JAR-skráin er nauðsynleg við uppsetningu. Ef hana 
vantar getur leikjatölvan beðið um að hún sé sótt. 
Ef enginn aðgangsstaður er skilgreindur fyrir Aðgerðir 
er notandi beðinn um að velja. Þegar .JAR-skráin er 
sótt getur notandinn þurft að færa inn notandanafn 


og lykilorð til að komast á miðlarann. Þau má fá hjá 
seljanda eða framleiðanda aðgerðarinnar. 
Við uppsetningu kannar leikjatölvan pakkann sem 
á að setja upp. Leikjatölvan sýnir upplýsingar um 
prófanir sem hafa verið gerðar og gefinn er kostur 
á að halda áfram eða hætta við uppsetninguna. 
Þegar leikjatölvan hefur kannað pakkann er aðgerðin 
sett upp í leikjatölvunni. 
4 Leikjatölvan lætur vita þegar uppsetningu er lokið. 
Ef opna á Java-aðgerðina eftir uppsetningu verður 
að fara á aðalskjá Aðgerða. 
Ábending! Þegar vafrað er er hægt að sækja 
uppsetningarskrá og setja hana strax upp. Athuga 
skal samt að tengingin er áfram virk í bakgrunni 
meðan uppsetning fer fram. 


Java-aðgerð opnuð 
• 
Á aðalskjá Aðgerða er skrunað að aðgerð og stutt á 
til að opna hana. 


Java-aðgerð tekin burt 
• 
Valin er aðgerð á aðalskjá Aðgerða og síðan valið 
Valkostir→ Taka burt. 


Stillingar Java-aðgerða 


Til að tilgreina sjálfgefinn aðgangsstað til að sækja þá 
aðgerðahluta sem vantar skal velja Valkostir→ 
Stillingar→ Sjálfv. aðgangsstaður. Nánari upplýsingar um 
gerð aðgangsstaða eru í ‘Aðgangsstaðir’, bls. 44. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


(Java™) Aðgerðir 


112 


Valin er aðgerð og síðan er valiðValkostir→ Stillingar, 
og síðan einn: 
• 
Aðgangsstaður - Valinn er aðgangsstaður sem aðgerðin 
á að nota til að sækja viðbótargögn. 
• 
Nettenging - Sumar Java-aðgerðir krefjast þess að 
gagnatengingar séu gerðar við ákveðinn aðgangsstað. 
Ef enginn aðgangsstaður hefur verið valinn er notandi 
beðinn að velja. Kostirnir eru: 
Heimiluð - Tengingin er gerð án tilkynningar. 
Spyrja fyrst - Notandi er spurður áður en aðgerðin 
kemur tengingunni á. 
Ekki heimilað - Tengingar eru ekki leyfðar. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Stjórnandi – uppsetning aðgerða og hugbúnaðar 


113 


15. Stjórnandi – uppsetning 
aðgerða og hugbúnaðar 


Til athugunar: Kveikt þarf að vera á leikjatölvunni 
til að nota aðgerðirnar í möppunni Verkfæri. Ekki má 
kveikja á leikjatölvunni þar sem notkun þráðlausra 
tækja er bönnuð eða þar sem hún kann að valda 
truflunum eða hættu. 


Farið er í Valmynd→ Verkfæri→ Stjórnandi. 


Í Stjórnandanum er hægt að setja upp nýjar aðgerðir og 
hugbúnaðarpakka og fjarlægja aðgerðir úr leikjatölvunni. 
Einnig er hægt að kanna minnisnotkun. 


Valkostir á aðalskjá 
Stjórnanda: Skoða frekari uppl., Skoða vottorð, Setja upp, 
Taka burt, Sjá notkunarskrá, Senda notk.skrá, Upplýs. um 
minni, Hjálp og Hætta. 


Þegar Stjórnandi er opnaður sést listi yfir: 
• 
uppsetningarpakka sem hafa verið vistaðir undir 
Stjórnandi, 
• 
aðgerðir sem settar hafa verið upp að hluta 
(sýnt með 
) og 
• 
aðgerðir sem hafa verið settar upp að fullu og hægt 
er að fjarlægja (sýnt með 
). 


Til athugunar: Í stjórnandanum er aðeins hægt 
að nota uppsetningarskrár fyrir tækjahugbúnað með 
nafnaukanum .SIS. 


• 
Skrunað er að uppsetningarskrá og valið Valkostir→ 
Skoða frekari uppl. til að skoða upplýsingar eins og Nafn, 
Útgáfa, Tegund, Stærð, Framleið. og Staða 
hugbúnaðarpakkans. 
• 
Skrunað er að hugbúnaðarpakka og valið Valkostir→ 
Skoða vottorð til að skoða vottorðið sem fylgir 
pakkanum. Sjá ‘Vottorðastjórnun’, bls. 48. 
Mikilvægt: Aðeins skal setja upp hugbúnað frá 
fyrirtækjum sem bjóða næga vörn gegn tölvuveirum 
og öðrum skaðlegum hugbúnaði. 


Ekki skal setja upp aðgerð ef stjórnandinn kemur með 
öryggisviðvörun við uppsetningu. 


Ábending! Ef setja á upp Java™ aðgerðir (nafnauki 
.JAD eða .JAR) er farið í Aðgerðir. Nánari upplýsingar 
eru í ‘(Java™) Aðgerðir’, bls.110. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Stjórnandi – uppsetning aðgerða og hugbúnaðar 


114 


Hugbúnaður settur upp 


Hægt er að setja upp aðgerðir sem sérstaklega eru 
ætlaðar fyrir Nokia N-Gage leikjatölvuna eða samræmast 
Symbian-stýrikerfinu. Hugbúnaðarpakki er yfirleitt ein 
stór þjöppuð skrá með mörgum hlutaskrám. 


Til athugunar: Ef sett er upp forrit sem ekki er 
sérstaklega ætlað fyrir Nokia N-Gage er hugsanlegt 
að það líti allt öðruvísi út og hagi sér öðruvísi en 
venjulegar Nokia N-Gage aðgerðir. 


Mikilvægt: Ef sett er upp skrá með uppfærslu 
eða lagfæringu á fyrirliggjandi aðgerð er aðeins 
hægt að endurheimta upphaflegu aðgerðina ef fyrir 
hendi er upphaflega uppsetningarskráin eða fullkomið 
afrit af hugbúnaðarpakkanum sem var fjarlægður. 
Ef endurheimta á upphaflegu aðgerðina er aðgerðin 
fyrst fjarlægð og síðan sett upp aftur úr upphaflegu 
uppsetningarskránni eða geymsluafritinu. 


Ábending!Valið er Valkostir→ Sjá notkunarskrá til 
að sjá hvaða hugbúnaðarpakkar hafa verið settir upp 
eða fjarlægðir og hvenær. 


1 Uppsetningarpakka er hægt að senda í leikjatölvuna úr 
samhæfri tölvu, sækja þær með vafra eða fá þær 
sendar í margmiðlunarskilaboðum, sem viðhengi 
tölvupósts eða um Bluetooth-tengingu Ef notað er PC 
Suite for Nokia N-gage til að senda skrána er hún sett 
í möppuna c:\nokia\installs í leikjatölvunni. 
2 Hægt er að flytja uppsetningarpakka í leikjatölvuna úr 
samhæfri tölvu með DKE-2 Mini-B USB snúrunni sem 


fylgir með. Ef Microsoft Windows Explorer er notað 
til að flytja skrána af geisladiskinum á Nokia N-Gage 
leikjatölvuna skal setja hana á minniskortið 
(staðbundinn diskur). 
3 Stjórnandinn er opnaður, skrunað að 
uppsetningarpakkanum og valið Valkostir→ Setja upp 
til að byrja uppsetninguna. 
Einnig er hægt að leita í minni leikjatölvunnar eða 
á minniskorti að skránni, velja hana og styðja á 
til að hefja uppsetningu. 
Dæmi: Ef uppsetningarskráin hefur borist sem 
tölvupóstsviðhengi er farið í pósthólfið, sendingin 
opnuð, viðhengisskjárinn opnaður, skrunað að 
uppsetningarskránni og stutt á 
til að hefja 
uppsetninguna. 


Við uppsetningu kannar leikjatölvan pakkann sem á að 
setja upp. Leikjatölvan sýnir upplýsingar um prófanir sem 
hafa verið gerðar og gefinn er kostur á að halda áfram eða 
hætta við uppsetninguna. Þegar leikjatölvan hefur kannað 
pakkann er aðgerðin sett upp í leikjatölvunni. 


Ábending! Hægt er að senda notkunarskrá 
uppsetninga til þjónustuborðs og láta athuga hvað 
hefur verið sett upp eða fjarlægt. Valið er Valkostir→ 
Senda notk.skrá→ Sem SMS eða Með tölvupósti (aðeins 
tiltækt ef réttar tölvupóststillingar eru fyrir hendi). 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Stjórnandi – uppsetning aðgerða og hugbúnaðar 


115 


Hugbúnaður fjarlægður 


1 Hugbúnaðarpakki er fjarlægður með því að skruna 
að honum og velja Valkostir→ Taka burt. 
2 Stutt er á Já til að staðfesta. 
Mikilvægt: Ef hugbúnaður er fjarlægður er 
aðeins hægt að setja hann upp aftur ef upphaflegi 
hugbúnaðarpakkinn eða fullkomið afrit af pakkanum er 
til. Ef hugbúnaðarpakki er fjarlægður verður 
hugsanlega ekki lengur hægt að opna skjöl sem 
búin hafa verið til með þeim hugbúnaði. Ef annar 
hugbúnaðarpakki er byggður á hugbúnaðarpakkanum 
sem var fjarlægður getur sá pakki hætt að virka. 
Nánari upplýsingar eru í skjölum sem fylgja 
hugbúnaðarpakkanum. 


Minnisnotkun skoðuð 


• 
Ef opna á minniskjáinn skal velja Valkostir→ Upplýs. um 
minni. 
Til athugunar: Hafi minniskort verið sett í 
leikjatölvuna er hægt að velja um tvo minnisskjái, 
einn fyrir leikjatölvuna eða Minni tækis og einn fyrir 
Minniskort. Ef það hefur ekki verið gert býðst aðeins 
Minni tækis . 


Þegar minnisskjárinn er opnaður reiknar leikjatölvan 
út hversu mikið minni er laust fyrir gögn og uppsetningu 
nýs hugbúnaðar. Á minnisskjánum má sjá minnisnotkun 
mismunandi gagnaflokka: Dagbók, Tengiliðir, Skjöl, Skilaboð, 


Myndir, Hljóðskrár, Myndinnskot, Aðgerðir, Notað minni og 
Laust minni. 


Ábending! Ef minni leikjatölvunnar er orðið 
lítið skal fjarlægja einhver skjöl eða flytja þau á 
minniskortið. Sjá einnig kaflann ‘Úrræðaleit’ bls. 123. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tengingar 


116 


16. Tengingar 


Til athugunar: Kveikt þarf að vera á leikjatölvunni 
til að nota aðgerðirnar í möppunni Verkfæri. Ekki má 
kveikja á leikjatölvunni þar sem notkun þráðlausra 
tækja er bönnuð eða þar sem hún kann að valda 
truflunum eða hættu. 


Farið er í Valmynd→ Verkfæri→ Bluetooth. 


Hægt er að flytja gögn úr leikjatölvunni í annað samhæft 
tæki, t.d. síma eða tölvu, með Bluetooth-tengingu. 


Bluetooth-tenging 


Til athugunar: Nokia N-Gage leikjatölvan er 
samræmd við og notar Bluetooth 1.1. Hins vegar 
er samvirkni leikjatölvunnar við önnur tæki með 
Bluetooth-tækni ekki tryggð og fer hún eftir samhæfi. 
Nánari upplýsingar um samhæfi mismunandi 
Bluetooth-tækja eru í notendaupplýsingum með 
einstökum tækjum eða hjá framleiðanda. 


Tveir eða fleiri félagar sem eru með sama leikinn á 
samhæfu tæki geta spilað hann samann um Bluetooth- 
tengingu. Sjá ‘Leikir’, bls. 28. Hægt er að nota Bluetooth 
í sniðinu Ótengt. Í því sniði er ekki hægt að hringja eða 
svara símtölum. Sjá ‘Sniðið Ótengt’, bls. 92. 


Ábending! Einnig er hægt að leika leiki milli 
leikjatölva um Bluetooth. 


Með Bluetooth fæst ókeypis þráðlaus tenging milli 
rafeindatækja sem eru í allt að 10 metra fjarlægð 
hvort frá öðru. Bluetooth-tengingu má nota til að 
senda spila leiki, myndir, kvikmyndir, texta, nafnspjöld 
eða dagbókarathugasemdir eða tengjast Bluetooth- 
samhæfum tækjum, svo sem tölvum. 


Þar sem Bluetooth-tæki 
nota útvarpsbylgjur til 
samskipta þurfa leikjatölvan 
og Bluetooth-tækið ekki 
að vera í sjónlínu hvort 
við annað. 


Nægilegt er að tækin séu í 
innan við 10 metra fjarlægð 
hvort frá öðru, en tengingin 
getur þó verið viðkvæm fyrir 
truflunum frá hindrunum 
eins og veggjum eða öðrum 
raftækjum. 


Notkun Bluetooth dregur úr endingu rafhlöðunnar og 
skerðir notkunartíma leikjatölvunnar. Þetta þarf að hafa 
í huga þegar notaðar eru aðrar aðgerðir í leikjatölvunni. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tengingar 


117 


Hömlur geta verið á notkun Bluetooth-tækja. Leita skal 
upplýsinga hjá yfirvöldum á hverjum stað. 


Bluetooth-aðgerð virkjuð í fyrsta skipti 


Þegar Bluetooth-aðgerð er virkjuð í fyrsta skipti er notandi 
beðinn að gefa leikjatölvunni Bluetooth-heiti. 
• 
Ritað er heiti (hám. 30 stafir) eða sjálfgefna heitið 
'Nokia N-Gage' notað. Ef gögn eru send um Bluetooth 
áður en leikjatölvan hefur fengið sérstakt Bluetooth- 
heiti verður sjálfgefna heitið notað. 


Bluetooth-stillingar 


Ef breyta á Bluetooth- 
stillingum er skrunað að 
stillingunni og stutt á 
. 
• 
Bluetooth - Valið 
er Kveikt ef nota á 
Bluetooth. Ef Bluetooth 
er stillt á Slökkt eru allar 
Bluetooth-tengingar 
rofnar og ekki er hægt að 
nota Bluetooth við 
sendingu eða móttöku 
gagna. 
• 
Sýnileiki tækis míns - Ef valið er Sýnilegur öllum geta 
önnur Bluetooth-tæki fundið leikjatölvuna við 
tækjaleit. Ef valið er Falinn geta önnur tæki ekki 
fundið leikjatölvuna við tækjaleit. 


Til athugunar: Þegar búið er að virkja 
Bluetooth og breyta Sýnileiki tækis míns á Sýnilegur 
öllum geta aðrir notendur Bluetooth-tækja séð 
leikjatölvuna og heitið. 
• 
Bluetooth-nafn mitt - Tilgreina skal Bluetooth-heiti 
á leikjatölvuna. Þegar búið er að virkja Bluetooth 
og breyta Sýnileiki tækis míns á Sýnilegur öllum geta aðrir 
notendur Bluetooth-tækja séð leikjatölvuna. 
Ábending! Þegar leitað er að tækjum er 
hugsanlegt að sum Bluetooth-tæki sýni aðeins 
eingildu Bluetooth-vistföngin (einkennisnúmer 
tækis). Hægt er að sjá eingilt Bluetooth-vistfang 
leikjatölvunnar með því að færa inn *#2820# 
í biðham. 


Gögn send um Bluetooth 


Til athugunar: Aðeins er hægt að hafa eina virka 
Bluetooth-tengingu í einu. 


1 Opnuð er aðgerð þar sem atriðið sem á að senda er 
geymt. Ef til dæmis á að senda mynd í samhæft tæki 
er aðgerðin Myndir opnuð, ef senda á myndinnskot 
í annað tæki er aðgerðin Myndspilari opnuð. 
2 Skrunað er að atriðinu sem á að senda, t.d. mynd, 
og valið Valkostir→ Senda→ Með Bluetooth. 
Ábending! Ef senda á texta um Bluetooth 
(í stað SMS) er farið í Punktar, textinn skrifaður 
og valið Valkostir→ Senda→ Með Bluetooth. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tengingar 


118 


3 Leikjatölvan fer að leita 
að tækjum á svæðinu. 
Bluetooth-tæki á 
svæðinu birtast á 
skjánum eitt af öðru. 
Tækisteikn sést, 
Bluetooth-heiti tækisins, 
gerð tækisins eða 
stuttnefni. Pöruð tæki 
eru auðkennd með 
. 


Til athugunar: Ef leitað hefur verið áður að 
Bluetooth-tækjum birtist listi yfir tæki úr þeirri leit 
fyrst. Ef hefja á nýja leit er valið Fleiri tæki. Ef 
slökkt er á leikjatölvunni er tækjalistinn hreinsaður 
og ræsa verður tækjaleit aftur áður en gögn eru 
send. 
• Hægt er að stöðva leitina með því að styðja á Hætta 
leit. Tækjalistinn stöðvast og hægt er að hefja 
tengingu við eitthvert tækjanna sem hefur fundist. 
4 Skrunað er að tækinu sem á að tengjast og stutt á 
Velja. Atriðið er afritað í úthólfið og athugasemdin Er 
að tengjast. 
5 Pörun (ef hitt tækið krefst hennar ekki, sjá lið 6) 
• Ef hitt tækið krefst pörunar áður en hægt er að 
senda gögn heyrist hljóðmerki og beðið er um 
tengilykil. 
• Búinn er til eigin tengilykill (1-16 tölustafir) og 
samþykkis leitað hjá eiganda hins tækisins um að 
nota sama tengilykil. Þessi tengilykill er aðeins 


notaður einu sinni og ekki er þörf á að leggja 
hann á minnið. 
• Eftir pörun er tækið vistað á skjánum Pöruð tæki. 
Útskýring: Pörun merkir viðurkenningu eða 
vottun. Notendur Bluetooth-hæfra tækja þurfa 
að koma sér saman um tengilykil og nota sama 
tengilykil í báðum tækjum til að geta parað þau. 
Tæki sem ekki eru með notendaviðmóti eru með 
tengilykil frá framleiðanda. 
6 Þegar búið er að koma tengingunni á birtist 
athugasemdin Sendir gögn . 
Til athugunar: Gögn sem berast um Bluetooth 
má finna í innhólfsmöppunni undir Skilaboð. Sjá nánari 
upplýsingar á bls. 77. 


Til athugunar: Ef sending mistekst verður 
gögnum eða skilaboðum eytt. Skilaboð sem send eru 
um Bluetooth eru ekki geymd í möppunni Uppköst undir 
Skilaboð. 


Teikn fyrir mismunandi Bluetooth-tæki: 
- Tölva, 
- Sími, 
- Annað og 
- Óþekkt. 


Staða Bluetooth-tengingar könnuð 
• 
Ef 
sést í biðham er Bluetooth virk. 
• 
Ef 
blikkar er leikjatölvan að reyna að tengjast 
hinu tækinu. 
• 
Þegar 
sést stöðugt er Bluetooth-tengingin virk. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tengingar 


119 


Skjárinn Pöruð tæki 


Ef tæki eru pöruð verður leit að tækjum auðveldari 
og fljótlegri. Auðveldara er að bera kennsl á pöruð tæki, 
þau eru auðkennd með 
á leitarlistanum. Á aðalskjá 
Bluetooth er stutt á 
til að opna lista yfir pöruð 
tæki ( 
). 


Valkostir á skjánum Pöruð 
tæki: Nýtt parað tæki, Tengjast / Slíta tengingu, Gefa 
stuttnefni, Eyða, Eyða öllum, Stilla sem heimilað / Stilla sem 
óheimilað, Hjálp og Hætta. 


Pörun við tæki 


1 Valið er Valkostir→ Nýtt parað tæki á skjánum Pöruð 
tæki. Leikjatölvan fer að leita að tækjum á svæðinu. 
Ef leitað hefur verið áður að Bluetooth-tækjum birtist 
listi yfir tæki úr þeirri leit fyrst. Ef hefja á nýja leit er 
valið Fleiri tæki. 
2 Skrunað er að tækinu sem á að para og stutt á Velja. 
3 Skipst er á tengilyklum, sjá lið 5 (Pörun) í kaflanum á 
undan. Tækinu er bætt á listann yfir pöruð tæki. 


Pörun afturkölluð 


• 
Á skjánum Pöruð tæki er skrunað að tækinu sem 
afturkalla skal pörun á og stutt á 
eða valið er 
Valkostir→ Eyða. Tækið er fjarlægt af listanum yfir 
pöruð tæki og pörunin afturkölluð. 


• 
Ef afturkalla á allar paranir er valið Valkostir→ Eyða 
öllum. 
Til athugunar: Ef notandi er tengdur við tæki 
og eyðir pöruninni við það er hún fjarlægð strax 
en tengingin er áfram virk. 


Pöruðum tækjum gefin stuttnefni 


Hægt er að skilgreina stuttnefni (viðurnefni, auknefni) 
til að auðveldara verði að þekkja ákveðin tæki. Heitið 
er geymt í minni leikjatölvunnar og aðrir Bluetooth- 
tækjanotendur geta ekki séð það. 
• 
Eigi að úthluta stuttnefni er skrunað að tækinu og 
valið Valkostir→ Gefa stuttnefni. Stuttnefnið er ritað 
og stutt á Í lagi. 
Dæmi: Bluetooth-tæki kunningja eða eigin tölvu 
er gefið stuttnefni svo auðveldara verði að þekkja þau. 


Til athugunar: Velja skal heiti sem auðvelt er að 
muna og átta sig á. Síðar, þegar leitað er að tækjum 
eða tæki biður um tengingu, verður heitið sem er valið 
notað til að auðkenna tækið. 


Tæki stillt sem heimil og óheimil. 


Þegar pörun við tæki er lokið er hægt að stilla það þannig 
að það sé heimilt eða óheimilt: 


Óheimilað (sjálfgildi) - Tengingarbeiðnir frá þessu tæki 
verður að samþykkja sérstaklega í hverju tilviki. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tengingar 


120 


Heimilað - Tengingar milli 
leikjatölvunnar og þessa 
tækis geta orðið án vitundar 
notanda. Ekkert sérstakt 
samþykki eða heimild þarf. 
Þessi staða er hentug 
fyrir eigin tæki, t.d. 
einmenningstölvuna, eða 
tæki sem óhætt er að treysta. 
Teiknið 
sýnir heimil tæki 
á skjánum Pöruð tæki. 
• 
Á skjánum Pöruð tæki er skrunað að tækinu og valið 
Valkostir→ Stilla sem heimilað /Stilla sem óheimilað. 


Móttaka gagna um Bluetooth 


Þegar gögn berast um Bluetooth heyrist hljóðmerki og 
spurt er hvort Bluetooth-boðin séu samþykkt. Við 
samþykki birtist 
og atriðið er sett í innhólfsmöppuna 
undir Skilaboð. Bluetooth-boð eru auðkennd með 
. 
Sjá nánari upplýsingar á bls. 77. 


Bluetooth aftengt 


Bluetooth-tenging er sjálfkrafa rofin eftir sendingu og 
móttöku gagna. 


Leikjatölvan tengd við tölvu 


Nánari upplýsingar um tengingar við einmenningstölvu um 
Bluetooth og um uppsetningu PC Suite for Nokia N-Gage 
eru í PC Suite Installation Guide á geisladiskinum í 
hlutanum ‘Software’. Nánari upplýsingar um notkun PC 
Suite for Nokia N-Gage eru í hjálpinni með PC Suite. 


Til athugunar: PC Suite virkar ekki með USB- 
snúrunni, aðeins á að nota PC Suite með Bluetooth. 


Til athugunar: Nokia Audio Manager virkar ekki 
með Bluetooth, aðeins á að nota USB-snúruna. 


Notkun geisladisksins 


Geisladiskurinn á að ræsast sjálfkrafa þegar honum hefur 
verið stungið í geisladrif tölvunnar. Ef það gerist ekki skal 
fara þannig að: 
1 Smellt er á Start hnappinn í Windows og valið 
Programs.→ Windows Explorer. 
2 Á geisladiskinum er farið að skránni 
Nokia N-Gage.exe og tvísmellt á hana. 
Geisladisksviðmótið opnast. 
3 PC Suite for Nokia N-Gage er í hlutanum ‘Software’. 
Tvísmellt er á ‘PC Suite for Nokia N-Gage’. 
Uppsetningarforritið leiðir notandann gegnum 
uppsetningarferlið. 
Til athugunar: PC Suite virkar ekki með USB- 
snúrunni, aðeins á að nota PC Suite með Bluetooth. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tengingar 


121 


Leikjatölvan notuð sem mótald 
til að tengjast Internetinu eða 
til að senda og taka við 
símbréfum 


Nákvæmar leiðbeiningar um uppsetningu er að finna undir 
Quick Guide for Nokia Modem Options á geisladiskinum 
sem fylgir leikjatölvunni. 


Sync - ytri samstilling 


Til athugunar: Sækja þarf aðgerðina 
Sync á geisladiskinn. 


Með Sync-hugbúnaðinum er hægt að samstilla dagbók 
og tengiliði í leikjatölvunni við mismunandi dagbókar- og 
símaskrárhugbúnað á samhæfri tölvu eða á Internetinu. 
Samstillingin fer fram gegnum GSM-gagnasendingu eða 
pakkagagnatengingu. 


Samstillingarforritið notar SyncML-tækni við samstillingu. 
Söluaðilar dagbókar- eða símaskrárhugbúnaðarins sem 
samstilla á leikjatölvuna við veita upplýsingar um 
samhæfni við SyncML. 


Valkostir á aðalskjá ytri 
samstillingar: Samstilla, Nýtt samst.snið, Breyta 
samst.sniði, Eyða, Skoða notk.skrá, Hjálp og Hætta. 


Nýtt samstillingarsnið búið til 


Útskýring: Samstillingarsnið eru stillingarnar fyrir 
ytri miðlarann. Hægt er að búa til mörg snið ef þörf er 
á að samstilla gögnin við marga miðlara eða forrit. 


1 Hafi engin snið verið skilgreind spyr leikjatölvan hvort 
búa eigi til nýtt snið. Valið er Já. 
Eigi að búa til nýtt snið til viðbótar við þau sem fyrir 
eru skal velja Valkostir→ Nýtt samst.snið. Valið er 
hvort nota eigi sjálfgildar stillingar eða afrita gildin úr 
sniði sem til er til að nota sem grunn fyrir nýtt snið. 
2 Skilgreina skal eftirfarandi: 
Nafn samst.sniðs - Gefa skal sniðinu lýsandi heiti. 
Flutningsmáti / Heimanetfang / Gátt / HTTP-aðgangskort 
- Rétt gildi fást hjá þjónustuveitu eða kerfisstjóra. 
Aðgangsstaður - Velja skal aðgangsstaðinn sem á 
að nota fyrir gagnatenginguna. Nánari upplýsingar 
eru í ‘Tengistillingar’, bls.42. 
Notandanafn - Notandakenni fyrir 
samstillingarmiðlarann. - Rétt kenni fæst hjá 
þjónustuveitu eða kerfisstjóra. 
Lykilorð - Rita skal lykilorð. Rétt gildi fæst hjá 
þjónustuveitu eða kerfisstjóra. 
Dagbók - Valið er Já ef samstilla á dagbókina. 
Ytri dagbók - Rita skal rétta slóð að ytri dagbókinni 
á miðlaranum. Þetta verður að skilgreina ef stillingin 
Dagbók hefur verið stillt á Já. 
Tengiliðir - Valið er Já ef samstilla á tengiliðina. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Tengingar 


122 


Ytri tengiliðir - Rita skal rétta slóð að ytri símaskrá á 
miðlaranum. Þetta verður að skilgreina ef stillingin 
Tengiliðir hefur verið stillt á Já. 
3 Stutt er á Lokið til að vista stillingarnar. 


Samstilling gagna 


Á aðalskjá Samstillingar er 
hægt að skoða sniðin. Einnig 
er hægt að sjá hvaða 
samskiptareglur eru notaðar 
í sniðinu: 
http eða 
WAP og hvers konar 
gögn verða samstillt: 
Dagbók, Tengiliðir eða hvort 
tveggja. 


1 Á aðalskjánum er skrunað að sniði og valið Valkostir→ 
Samstilla. Staða samstillingarinnar er sýnd neðst á 
skjánum. 
Ef hætta á samstillingunni áður en henni er lokið 
er stutt á Hætta við. 
2 Tilkynning berst þegar samstillingunni er lokið. 
• 
Þegar samstillingunni er lokið er stutt á Sjá skrá eða 
valið Valkostir→ Skoða notk.skrá til að opna 
notkunarskrá sem sýnir samstillingarstöðuna (Lokið 
eða Ekki lokið) og hversu mörgum dagbókaratriðum 
eða tengiliðum hefur verið bætt við, uppfærðir, eytt 
eða fleygt (ekki samstilltir) í leikjatölvunni eða á 
miðlaranum. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Úrræðaleit 


123 


17. Úrræðaleit 


Minni á þrotum 


Þegar eftirfarandi athugasemdir birtast er minni 
leikjatölvunnar á þrotum og nauðsynlegt að eyða 
einhverjum gögnum. Ekki nægilegt minni fyrir aðgerð. Eyða þarf 
einhv. gögnum fyrst. eða Lítið minni eftir. Eyða þarf einhverjum 
gögnum. Ef skoða á hvers konar gögn eru í símanum og hversu 
mikið minni er notað fyrir mismunandi gagnaflokka er farið 
í Verkfæri→ Stjórnandi og valið: Valkostir→ Upplýs. um 
minni. 


Notandi kann að vilja eyða eftirfarandi atriðum reglulega 
til að komast hjá minnisskorti: 
• 
boðum úr möppunum Innhólf, Uppköst og Sent í Skilaboð, 
• 
sóttan tölvupóst í minni leikjatölvunnar, 
• 
vistaðar vafrasíður og 
• 
myndum í Myndum. 


Ef á að eyða samskiptaupplýsingum, athugasemdum í 
dagbókum, teljurum, kostnaðarteljurum, stigatölum eða 
öðrum gögnum er farið í viðkomandi forrit til að fjarlægja 
gögnin. 


Ef verið er að eyða mörgum atriðum og önnur eftirfarandi 
athugasemda birtist: Ekki nægilegt minni fyrir aðgerð. Eyða þarf 
einhv. gögnum fyrst. eða Lítið minni eftir. Eyða þarf einhverjum 
gögnum. reyna má að eyða atriðum einu í einu (byrja á því 
minnsta). 


Dagbókarminnið hreinsað - Ef fjarlægja á meira en eitt atriði 
í senn er farið í mánaðarskjáinn og valið Valkostir→ Eyða 
atriði→ 
• 
Eyða fyrir - til að eyða öllum athugasemdum í dagbókum 
sem eiga við fyrir tiltekna dagsetningu. Færð er inn 
dagsetning og verður eytt öllum færslum fram að henni. 
• 
Öllum atriðum - til að eyða öllum dagbókarathugasemdum. 


Efni notkunarskrár eytt. Ef eyða á öllu efni notkunarskrár, 
nýlegum hringingum og tilkynningum um skilaboð, er farið 
í Notkunarskrár og valið Valkostir→ Hreinsa notk.skrá 
eða farið í Stillingar→ Skráning varir→ Engin skráning. 


Ólíkar aðferðir við að vista gögn: 
• 
PC Suite fyrir Nokia N-Gage leikjatölvuna notað til 
að afrita upplýsingar í tölvuna, sjá bls. 120, 
• 
senda má myndir í tölvupósthólfið og vista svo myndirnar 
í tölvunni, eða 
• 
senda gögn um Bluetooth í annað samhæft tæki. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Úrræðaleit 


124 


Spurt og svarað 


Skjár leikjatölvunnar 
• 
Sp.: Hvers vegna sjást daufir, upplitaðir eða skærir 
punktar á skjánum þegar ég kveiki á leikjatölvunni? 
Sv.: Þetta er einkenni á virkri fylkisskjámynd. Í skjá 
leikjatölvunnar er fjöldi skiptieininga sem stjórnar 
dílunum. Hugsanlegt er að nokkrir daufir, upplitaðir eða 
skærir punktar séu á skjánum. 


Bluetooth 
• 
Sp.: Af hverju er ekki hægt að slíta Bluetooth-tengingu? 
Sv.: Ef annað tæki er parað við leikjatölvunni en sendir 
þó ekki gögn og heldur tengingunni opinni þarf að gera 
Bluetooth-tengið óvirkt til að aftengjast. Farið er á 
Bluetooth og valin stillingin Bluetooth→ Slökkt. 
• 
Sp.: Af hverju finn ég ekki tæki vinar míns sem hefur 
Bluetooth virkt. 
Sv.: Ganga þarf úr skugga um að Bluetooth sé virkt 
hjá ykkur báðum. 
Fjarlægðin milli tækjanna tveggja má ekki vera meiri 
en 10 metrar og ekki mega vera veggir eða aðrar hindranir 
á milli þeirra. 
Ganga skal úr skugga um að hitt tækið sé ekki í hamnum 
Falinn. 


Margmiðlunarskilaboð 
• 
Sp.: Hvað skal gera þegar leikjatölvan birtir boð um 
að ekki sé hægt að taka við margmiðlunarskilaboðum 
vegna þess að minnið er fullt? 


Sv.: Það kemur fram í villuboðunum hvað þarf að losa 
mikið minni. Ekki hægt að sækja skilaboð. Eyða verður 
einhverjum gögnum fyrst. Ef skoða á hvers konar gögn eru í 
símanum og hversu mikið minni er notað fyrir mismunandi 
gagnaflokka er farið í Verkfæri→ Stjórnandi og valið 
Valkostir→ Upplýs. um minni. Þegar búið er að losa minni 
reynir margmiðlunarboðamiðstöðin sjálfkrafa að senda 
margmiðlunarboð aftur. 
• 
Sp.: Hvað skal gera þegar leikjatölvan birtir þessi skilaboð: 
Ekki hægt að sækja margmiðlunarskilaboð. Nettenging þegar í 
notkun.? 
Sv.: Rjúfa skal allar virkar gagnatengingar. Ekki er hægt 
að taka við margmiðlunarboðum ef önnur gagnatenging 
sem nýtir annað gáttarnúmer er virk gagnvart vafra eða 
tölvupósti. 
• 
Sp.: Hvernig er hægt að slíta gagnatengingu þegar 
leikjatölvan kemur gagnatengingu ítrekað aftur á? 
Boðin: Sækir skilaboð eða Reynir aftur að sækja skilaboð 
birtast snögglega. Hvað er að? 
Sv.: Leikjatölvan reynir að sækja margmiðlunarboð 
til margmiðlunarboðamiðstöðvar. 
Athuga þarf hvort stillingar vegna margmiðlunarboða 
hafi verið rétt valdar og að símanúmer og vistföng séu rétt. 
Farið er í Skilaboð og valið Valkostir→ Stillingar→ 
Margmiðl.skilaboð. 
Til eru nokkrar leiðir til að láta leikjatölvuna hætta að hefja 
gagnatengingu. Farið er í Skilaboð og valið Valkostir→ 
Stillingar→ Margmiðl.skilaboð. 
• Valið er Þegar skb. berast→ Sækja seinna ef 
margmiðlunarboðamiðstöðin á að vista skilaboðin svo 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Úrræðaleit 


125 


hægt sé að sækja þau seinna, til dæmis þegar búið er að 
fara yfir stillingarnar. Eftir þessa breytingu þarf 
leikjatölvan enn að senda farsímakerfinu upplýsingar. Ef 
sækja á skilaboðin síðar skal velja Sækja strax. 
• Valið er Þegar skb. berast→ Hafna skilaboðum - 
ef á að hafna öllum margmiðlunarskilaboðum 
sem berast. Eftir þessa breytingu þarf leikjatölvan 
enn að senda farsímakerfinu upplýsingar og 
margmiðlunarskilaboðamiðstöðin eyðir öllum 
margmiðlunarskilaboðum sem bíða áframsendingar 
til notandans. 
• Valið er Móttaka margm.→ Óvirk - ef á að hunsa 
öll margmiðlunarskilaboð sem berast. Eftir þessa 
breytingu tengist leikjatölvan ekki farsímakerfinu 
í tengslum við margmiðlunarskilaboð. 


Myndir 
• 
Sp.: Er snið myndarinnar sem ég er að reyna að opna stutt? 
Sv.: Á bls. 59 eru upplýsingar um þau myndsnið sem síminn 
ræður við. 


Tónlist 
• 
Sp.: Af hverju er ekki hægt að flytja tónlistarskrár 
í leikjatölvuna? 
Sv.: Ganga skal úr skugga um að nægilegt rými sé 
á minniskortinu. Ef með þarf skal eyða nokkrum 
tónlistarskrám af minniskortinu. 


Leikir 
• 
Sp.: Af hverju er ekki hægt að spila valinn leik? 
Sv.: Gæta skal að því hvort rétt minniskort fyrir valinn 
leik sé í símanum. 


Skilaboð 
• 
Sp.: Af hverju er ekki hægt að velja tengilið? 
Sv.: Ef ekki er hægt að velja tengilið í skránni Samskipti er 
ekki símanúmer eða tölvupóstfang á samskiptaspjaldinu. 
Bæta má upplýsingunum sem vantar á samskiptaspjaldið 
í forritinu Samskipti. 


Dagbók 
• 
Sp.: Af hverju vantar vikunúmerin? 
Sv.: Hafi dagbókarstillingum verið breytt þannig að vikan 
hefjist á öðrum degi en mánudegi birtast vikunúmerin 
ekki. 


Vafri 
• 
Sp.: Enginn gildur aðgangsstaður skilgreindur. Skilgreina í 
þjónustustillingum. 
Sv.: Færa þarf réttar vafrastillingar inn. Leiðbeiningar 
fást hjá þjónustuveitunni. Sjá ‘Uppsetning 
leikjatölvunnar fyrir vafraþjónustu’, bls. 104. 


Notkunarskrár 
• 
Sp.: Af hverju er notkunarskráin tóm? 
Sv.: Ef til vill hefur sía verið gerð virk og engin samskipti 
hafa verið skráð sem hæfa þeirri síðu. Ef skoða á öll 
samskipti skal velja Valkostir→ Sía→ Öll samskipti. 


Tengingar við tölvur 
• 
Sp.: Af hverju koma upp vandamál við að tengja 
leikjatölvuna við tölvu? 
Sv.: Ganga skal úr skugga um að forritið PC Suite fyrir 
Nokia N-Gage hafi verið sett upp og sé virkt á tölvunni. 
Sjá Installation Guide for PC Suite á CD-diski í hlutanum 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Úrræðaleit 


126 


‘Hugbúnaður'. Nánari upplýsingar um notkun PC Suite 
for Nokia N-Gage eru í hjálpinni með PC suite. 


Til athugunar: PC Suite virkar ekki með USB- 
snúrunni, aðeins á að nota PC Suite með Bluetooth. 


Aðgangsnúmer 
• 
Sp.: Hvað er lykilorðið fyrir læsingar-, PIN, eða 
PUK-númerin? 
Sv.: Sjálfgilt númer fyrir læsingu er 12345. Ef númerið 
fyrir læsingu gleymist eða glatast skal hafa samband 
við söluaðila leikjatölvunnar. 
Ef PIN- eða PUK-númer gleymist eða glatast eða ef ekki 
hefur verið tekið við slíku númeri skal hafa samband 
við þjónustuveituna. 
Upplýsingar um lykilorð fást hjá viðkomandi 
aðgangsstaðarþjónustu, til dæmis Internetþjónustu, 
þjónustuveitu eða símafyrirtæki. 


Frosin aðgerð 
• 
Sp.: Hvernig á að loka aðgerð sem er frosin? 


Sv.: Aðgerðaglugginn er opnaður með því að styðja á og 
halda inni 
. Síðan er skrunað að aðgerðinni og stutt á 
til að loka aðgerðinni. 


Of margar opnar aðgerðir 
• 
Sp.: Af hverju gengur leikurinn sem verið er að spila hægt? 
Sv.: Of margar aðgerðir eru opnar. Loka skal aðgerðum sem 
ekki eru í notkun með því að styðja á 
og halda honum 
inni. Síðan er skrunað að aðgerðinni og stutt á 
til að 
loka aðgerðinni. 


Nokia Audio Manager 
• 
Sp.: Af hverju sést teiknið fyrir N-Gage ekki? 
Sv.: Ganga skal úr skugga um að hugbúnaðurinn Nokia 
Audio Manager hafi verið settur upp á tölvunni áður en 
leikjatölvan er tengd PC-tölvunni með USB-snúrunni. 


Til athugunar: Nokia Audio Manager virkar ekki 
með Bluetooth, aðeins á að nota USB-snúruna. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Upplýsingar um rafhlöðu 


127 


18. Upplýsingar um rafhlöðu 


Hleðsla og tæming 
• 
Tækið fær straum úr hleðslurafhlöðu. 
• 
Bent er á rafhlaðan nær ekki fullum afköstum fyrr en eftir 
að hún hefur verið fullhlaðin og tæmd tvisvar eða þrisvar! 
• 
Hægt er að hlaða og tæma rafhlöðuna mörg hundruð 
sinnum en að lokum eyðist hún. Þegar notkunartími 
(taltími og biðtími) er greinilega styttri en vant er, 
er kominn tími til að kaupa nýja rafhlöðu. 
• 
Aðeins skal nota rafhlöður sem samþykktar eru af 
framleiðanda tækisins og aðeins skal hlaða rafhlöðuna 
með hleðslutækjum sem framleiðandinn samþykkir. 
Taka skal hleðslutækið úr sambandi þegar það er ekki 
í notkun. Ekki má hafa rafhlöðuna tengda við hleðslutæki 
lengur en viku í senn þar sem ofhleðsla getur stytt líftíma 
rafhlöðunnar. Ef fullhlaðin rafhlaða er ekki notuð tæmist 
hún með tímanum. 
• 
Miklar sveiflur í hitastigi geta haft áhrif á hleðslugetu 
rafhlöðunnar. 
• 
Aðeins skal nota rafhlöðuna í þeim tilgangi sem ætlast 
er til. 
• 
Aldrei skal nota hleðslutæki eða rafhlöðu sem hafa 
skemmst. 


• 
Ekki má tengja fram hjá rafhlöðunni. Skammhlaup 
getur orðið ef málmhlutur (mynt, bréfaklemma eða penni) 
myndar beina tengingu milli + og - póla rafhlöðunnar 
(málmrendur á rafhlöðunni), til dæmis þegar aukarafhlaða 
er geymd í vasa eða veski. Skammhlaup milli pólanna 
getur valdið skaða á rafhlöðunni eða leiðaranum. 
• 
Ef rafhlaðan er geymd á heitum eða köldum stað, 
eins og inni í lokuðum bíl, minnkar hleðslugeta og 
líftími rafhlöðunnar. Ávallt skal leitast við að hitastig 
rafhlöðunnar sé á milli 15°C og 25°C (59°F og 77°F). 
Tæki með heitri eða kaldri rafhlöðu getur verið ónothæfur 
um stund, jafnvel þó að rafhlaðan sé fullhlaðin. Virkni 
rafhlöðunnar er sérstaklega takmörkuð ef hitinn er langt 
undir frostmarki. 
• 
Ekki má varpa rafhlöðum á eld! 
• 
Henda skal rafhlöðum samkvæmt reglum á hverjum 
stað (t.d. í endurvinnslu). Ekki má henda rafhlöðum 
með heimilissorpi. 
• 
Aðeins má fjarlægja rafhlöðuna þegar slökkt er á 
símanum. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Umhirða og viðhald 


128 


19. Umhirða og viðhald 


Í tækinu fer saman frábær hönnun og flókin tækni sem fara 
þarf gætilega með. Eftirfarandi leiðbeiningar hjálpa til við 
að uppfylla skilmála ábyrgðarinnar og geta stuðlað að betri 
endingu. 
• 
Geyma skal tækið og alla aukahluti þess þar sem börn 
ná ekki til. 
• 
Halda skal tækinu þurru. Úrkoma, raki og hvers kyns 
vökvar geta innihaldið steinefni sem tæra rafrásirnar. 
• 
Ekki má nota tækið á rykugum og óhreinum stöðum 
né geyma það þar. Færanlegu hlutirnir geta skemmst. 
• 
Ekki má geyma tækið á heitum stað. Hátt hitastig 
getur dregið úr endingu rafeindatækja, skemmt 
rafhlöður og undið eða brætt sum plastefni. 
• 
Ekki má geyma tækið á köldum stað. Þegar síminn 
hitnar (upp að eðlilegu hitastigi) getur raki myndast 
innan í símanum og hann getur skemmt rafrásaspjöld. 


• 
Ekki skal reyna að opna tækið. Meðhöndlun viðvaninga 
gæti valdið skemmdum. 
• 
Tækinu má ekki henda, ekki má banka í það eða hrista það. 
Óvarleg meðferð getur skemmt innri rafrásarspjöld. 
• 
Ekki má nota sterk efni, leysiefni til hreingerninga 
eða sterk hreinsiefni til þess að þrífa tækið. 
• 
Ekki má mála tækið. Málningin getur fest hreyfanlega 
hluti tækisins og komið í veg fyrir að þeir vinni rétt. 
• 
Aðeins má nota loftnetið sem fylgir með símanum 
eða samþykkt varaloftnet. Ósamþykkt loftnet, 
breytingar eða viðbætur gætu skemmt tækið og 
kunna að brjóta í bága við ákvæði laga um senditæki. 


Allar ofangreindar ábendingar eiga jafnt við tækið, rafhlöðuna, 
hleðslutækið eða annan fylgibúnað. Ef einhver þessara hluta 
vinnur ekki rétt skal leita til næsta viðurkennda þjónustuaðila 
og starfsfólkið þar aðstoðar notandann og sér um viðgerð ef 
þörf krefur. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Mikilvægar öryggisupplýsingar 


129 


20. Mikilvægar öryggisupplýsingar 


Umferðaröryggi 


Ekki má hafa tæki í hendi við akstur ökutækis. Ekki má 
leggja tækið í farþegasætið eða þannig að það geti losnað 
við árekstur eða nauðhemlun. 


Hafa ber í huga að umferðaröryggi gengur fyrir! 


Vinnuumhverfi 


Hafa ber í huga að farið sé að öllum sérstökum reglugerðum 
sem gilda á hverju svæði og að slökkva alltaf á tækinu þar sem 
notkun síma eða leiktækja er bönnuð, eða þar sem það kann 
að valda truflun eða hættu. 


Tækið notist aðeins í hefðbundinni stöðu. 


Til að fylgja viðmiðunarmörkum um áhrif af útvarpsbylgjum 
skal eingöngu nota aukabúnað viðurkenndan af Nokia. 
Þegar kveikt er á símanum og hann borinn á líkamanum 
skal ávallt nota símahulstur viðurkennt af Nokia. 


Hlutar tækisins eru segulmagnaðir. Ekki má láta málmefni 
dragast að tækinu og fólk með heyrnartæki ætti ekki að halda 
tækinu upp að eyranu með heyrnartækinu. Alltaf skal festa 
tækið í haldinu því málmefni gætu dregist að heyrnartólinu. 
Ekki má geyma kreditkort eða aðra segulmagnaða hluti með 
geymsluminni nálægt tækinu því upplýsingar sem þar eru 
geymdar gætu þurrkast út. 


Rafeindatæki 


Flest nýleg rafeindatæki eru varin fyrir útvarpsmerkjum (RF). 
Þó kunna sum rafeindatæki að vera óvarin fyrir 
útvarpsmerkjum frá þráðlausa tækinu. 


Gangráðar Framleiðendur gangráða mæla með því að 20 sm 
(6 tommu) lágmarksbil sé haft á milli þráðlauss búnaðar 
og gangráðs til þess að komist sé hjá hugsanlegri truflun í 
gangráðinum. Þessi tilmæli eru í samræmi við sjálfstæða 
rannsókn og tilmæli frá Wireless Technology Research. 
Notendur gangráða: 
• 
skyldu alltaf halda tækinu í meira en 20 sm (6 tommu) 
fjarlægð frá gangráðinum þegar kveikt er á tækinu; 
• 
skyldu ekki ganga með tækið í brjóstvasa; 
• 
skyldu nota eyrað sem er fjær gangráðinum til að draga 
úr líkum á truflunum. 
• 
Ef grunur leikur á að truflun sé að verða skal slökkva 
á tækinu tafarlaust. 


Heyrnartæki Tiltekin stafræn þráðlaus tæki geta truflað 
tiltekin heyrnartæki. Komi til slíkrar truflunar er ráðlegt að 
leita til þjónustuveitunnar. 


Önnur lækningatæki Notkun búnaðar sem sendir frá 
sér útvarpsbylgjur, þar með talin notkun þráðlausra tækja, 
kann að trufla virkni lækningatækja sem ekki eru nægilega 
vel varin. Hafa skal samband við lækni eða framleiðanda 
lækningatækisins til þess að komast að því hvort það sé 
nægilega vel varið fyrir utanaðkomandi útvarpsbylgjum 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Mikilvægar öryggisupplýsingar 


130 


eða til að afla nánari upplýsinga. Slökkva skal á tækinu 
í námunda við heilsugæslustöðvar ef auglýstar reglugerðir 
þess efnis kveða á um að það sé gert. Sjúkrastofnanir eða 
heilsugæslustöðvar kunna að nota búnað sem getur verið 
næmur fyrir utanaðkomandi útvarpsbylgjum. 


Ökutæki Útvarpsbylgjur kunna að hafa áhrif á rafeindakerfi 
í vélknúnum ökutækjum, séu þau ekki rétt upp sett eða ekki 
nægilega varin (t.d. getur verið um að ræða rafeindastýrða 
eldsneytisgjöf, rafeindastýrð hemlakerfi (með læsivörn) 
rafeindastýrð hraðakerfi, loftpúðakerfi). Hafa skal samráð 
við framleiðanda eða umboðsmann hans varðandi ökutækið. 
Einnig er rétt að leita upplýsinga hjá framleiðanda um 
hugsanlegan aukabúnað með ökutækinu. 


Skilti Slökkva skal á tækinu ef skilti segja til um það. 


Öryggisupplýsingar um tölvuleiki 


Um ljósnæm flog Stöðva skal spilun undir eins og hafa 
samband við lækni ef einhver af þessum einkennum koma 
fram. Fullorðnir sem leyfa unglingum (eða börnum) að spila 
leikina skulu fylgjast með eða spyrja börnin um þessi einkenni 
þar sem þau eru líklegri til þess en fullorðnir að finna fyrir 
þessum flogum. Hægt er að draga úr hættunni á ljósnæmum 
flogum með því að spila í vel upplýstu herbergi og með því að 
spila ekki ef viðkomandi er syfjaður eða mjög þreyttur. Ef 
notandi eða eitthvert skyldmenni hans hefur sögu um 
flogaköst eða flogaveiki skal leita ráða hjá lækni fyrir spilun. 


Spilið af öryggi Taka skal hlé frá spilun á hálftíma fresti hið 
minnsta. Hætta skal spilun undireins ef vart verður við þreytu 
eða ef óþægileg tilfinning eða sársauki gerir vart við sig í 


höndum og/eða handleggjum. Ef einkennin eru þrálát skal hafa 
samband við lækni. Notkun á titringi getur aukið á meiðsl. Ekki 
skal kveikja á titringi ef notandi þjáist af einhverjum meiðslum 
í beinum eða liðum fingra, handa, úlnliða eða handleggja. 


Taka skal hlé frá spilun á hálftíma fresti hið minnsta. Hætta 
skal spilun undireins ef vart verður við þreytu eða ef óþægileg 
tilfinning eða sársauki gerir vart við sig í höndum og/eða 
handleggjum. Ef einkennin eru þrálát skal hafa samband við 
lækni. Notkun á titringi getur aukið á meiðsl. Ekki skal kveikja 
á titringi ef notandi þjáist af einhverjum meiðslum í beinum 
eða liðum fingra, handa, úlnliða eða handleggja. 


Sprengifimt andrúmsloft 


Slökkva skal á tækinu á svæðum þar sem hætta er á 
sprengingum og fara að öllum tilmælum sem sjást á skiltum 
og leiðbeiningum. Neistaflug á slíkum svæðum getur valdið 
sprengingu eða eldi og haft í för með sér slys og jafnvel 
dauðsföll. 


Notendum er ráðlagt að slökkva á tækinu við eldsneytisdælur 
(á bensínstöðvum). Notendur eru minntir á að virða 
takmarkanir á notkun útvarpsbúnaðar í eldsneytisgeymslum 
(svæðum þar sem geymsla og dreifing eldsneytis fer fram), 
efnaverksmiðjum og þar sem verið er að sprengja. 


Svæði þar sem sprengihætta er mikil eru oftast auðkennd 
en þó ekki alltaf. Sem dæmi má nefna svæði undir þilfari 
á bátum; svæði þar sem sterk efni eru geymd eða búin til 
flutnings; ökutæki sem nýta fljótandi svartolíugas (própan eða 
bútan); svæði þar sem í lofti eru efni eða agnir, til dæmis korn, 
ryk eða málmduft; og öll þau svæði þar sem yfirleitt er mælst 
til þess að menn slökkvi á bílvélinni. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Mikilvægar öryggisupplýsingar 


131 


Ökutæki 


Aðeins á að fela fagmönnum að gera við tækið eða setja tækið 
upp í ökutæki. Gölluð uppsetning eða viðgerð kann að valda 
hættu og ógilda hvers kyns ábyrgð sem kann að vera á tækinu. 


Ganga skal reglulega úr skugga um að allur þráðlaus búnaður 
í ökutækinu sé rétt uppsettur og vinni rétt. 


Ekki má geyma eða flytja eldfima vökva, lofttegundir eða 
sprengifim efni í sama rými og tækið, hluta úr því eða 
aukahluti með því. 


Ef ökutæki er búið loftpúða skal hafa hugfast að loftpúðinn 
blæs út af miklum krafti. Ekki má setja hluti, þar með talinn 
uppsettan eða færanlegan þráðlausan búnað, á svæðið yfir 
loftpúðanum eða á útþenslusvið loftpúðans. Ef þráðlaus 
búnaður í bíl er illa settur upp og loftpúðinn þenst út getur 
slíkt orsakað alvarleg meiðsl. 


Notkun tækisins meðan á flugi stendur er bönnuð. Slökkva skal 
á tækinu áður en gengið er um borð í flugvél. Notkun 
þráðlausra tækja í flugvél kann að skapa hættu við stjórn 
flugvélarinnar, rjúfa þráðlaust samband og vera brot á lögum. 


Ef ekki er farið að þessum leiðbeiningum kann það að leiða til 
þess að viðkomandi verði synjað um þjónustu eða henni hætt, 
hann verði sóttur til saka eða hvort tveggja verði gert. 


Neyðarhringingar 


MIKILVÆGT: Líkt og þráðlausir símar nýtir þetta 
tæki útvarpsmerki, þráðlaus kerfi og kapalkerfi, auk 
notendaforritaðra aðgerða. Því er ekki hægt að tryggja 
tengingu við hvaða skilyrði sem er. Því skyldi notandi aldrei 


treysta eingöngu á þráðlausan síma ef um er að ræða 
bráðnauðsynleg fjarskipti (t.d. í bráðatilvikum). 


Neyðarhringingar eru ef til vill ekki mögulegar í öllum 
þráðlausum símkerfum eða þegar tiltekin símkerfisþjónusta 
og/eða eiginleikar símans eru í notkun. Hafa skal samráð 
við þjónustuveitu á staðnum. 


Neyðarhringing: 


1 
Ef slökkt er á tækinu skal kveikja á honum. Athuga 
skal hvort nægilegur sendistyrkur sé fyrir hendi. 
Í tilteknum símkerfum kann að vera farið fram 
á að gilt SIM-kort sé rétt sett í tækið. 
2 
Stutt er á 
eins oft og þörf krefur (t.d. til að slíta 
símtali eða hætta í valmynd o.s.frv.) til að hreinsa skjáinn 
og undirbúa símann fyrir hringingu. 
3 
Valið er það neyðarnúmer sem gildir á viðkomandi 
stað (t.d. 112 eða annað opinbert neyðarnúmer). 
Neyðarnúmer eru breytileg eftir stöðum. 
4 
Stutt er á takkann 
. 


Ef ákveðnir eiginleikar eru í notkun þarf ef til vill að gera þá 
óvirka áður en neyðarhringing er möguleg. Fletta skal upp í 
þessari handbók og hafa samráð við þjónustuveitu á staðnum. 


Við neyðarhringingu ber að hafa hugfast að gefa þarf upp 
allar nauðsynlegar upplýsingar eins nákvæmlega og kostur er. 
Hafa ber í huga að þráðlausa tækið er ef til vill eina 
fjarskiptatækið á vettvangi slyss – ekki má leggja á fyrr en að 
fengnu leyfi viðmælandans. 


VIÐVÖRUN: Í sniðinu Ótengt er ekki hægt að hringja í 
nein númer, þar á meðal neyðarnúmer, eða nota aðrar 
aðgerðir sem krefjast tengingar við símkerfið. 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 


Mikilvægar öryggisupplýsingar 


132 


Upplýsingar um vottun (SAR) 


ÞESSI SÍMATEGUND ER Í SAMRÆMI VIÐ ALÞJÓÐLEGAR 
LEIÐBEININGAR UM ÁHRIF AF ÚTVARPSBYLGJUM. 


Tækið er útvarpssendir og móttökutæki. Hann er hannaður og 
framleiddur með tilliti til leyfilegra marka um áhrif af 
útvarpsbylgjum (RF) sem alþjóðlegar leiðbeiningar (ICNIRP) 
mæla með. Þessar takmarkanir eru hluti ítarlegra leiðbeininga 
og eru viðmiðunarreglur um leyfileg mörk útvarpsmerkja sem 
almenningur geti komist í snertingu við. Þessar leiðbeiningar 
voru settar af sjálfstæðum vísindastofnunum með 
reglubundnu og ítarlegu mati á viðeigandi 
vísindarannsóknum. Í stöðlunum eru öryggisfrávik talsverð til 
að tryggja öryggi allra, burtséð frá aldri eða heilsufari. 


Í staðli um útvarpsbylgjur úr þráðlausum farsímum er notuð 
mælieiningin SAR (Specific Absorption Rate). Efri mörk SAR 
samkvæmt alþjóðlegu leiðbeiningunum eru 2,0 W/kg*. 
Mælingar á SAR eru gerðar í hefðbundnum stöðum þegar 
tækið sendir af mesta leyfða styrk á öllum mældum 
tíðnisviðum. Þó að magn SAR sé mælt á hæsta sendistyrk er 
SAR-styrkur símans í notkun oft mun lægri en hámarks 
sendistyrkur. Það er vegna þess að tækið er hannaður til að 
vinna á mörgum styrkstigum en notar hverju sinni aðeins 


þann styrk sem til þarf til að ná sambandi við símkerfið. 
Almennt gildir að því nær sem notandinn er grunnstöð, þeim 
mun minni styrk notar síminn. 


Hæsta SAR-gildi fyrir þessa símategund þegar hún var mæld 
við notkun við eyrað eru 0,37 W/kg. Þó að SAR-mælingar geti 
verið breytilegar eftir símtegundum og stöðum eru þær allar í 
samræmi við viðeigandi alþjóðlegar leiðbeiningar um 
snertingu við útvarpsmerki. 


Þetta tæki uppfyllir skilyrði um leyfileg mörk útvarpsbylgna 
(RF) við notkun í hefðbundinni stöðu við eyrað eða þegar það 
er haft að minnsta kosti 1,5 sm frá líkamanum. Ef taska, 
beltisklemma eða hald er notað þegar tækið er borið á 
líkamanum við notkun ætti slíkur búnaður ekki að innihalda 
málm og halda tækinu að minnsta kosti 1,5 sm frá líkamanum. 


*Efri mörk SAR fyrir almenna notkun farsíma eru 2,0 wött/ 
kílógramm (W/kg) að meðaltali á hver 10 grömm af 
líkamsvefjum. Í leiðbeiningunum eru talsverð öryggisfrávik til 
að auka vernd almennings og taka tillit til frávika í mælingum. 
SAR-gildi kunna að vera breytileg milli landa sökum 
mismunandi upplýsingaskyldu og tíðnisviði. Upplýsingar um 
SAR í öðrum löndum má finna í upplýsingum um vörur á 
www.nokia.com 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 
133 


Atriðaskrá 


A 
Að fara milli aðgerða 11 
Aðgangsnúmer 47 
Aðgangsstaðir 42 
Stillingar 44 
Stillingar, Frekari 45 
Aðgangsstaðir, útskýring 42 
Þjónustuveita, útskýring 42 
Aðgerðaleysi 
Sjá Biðhamur 
Aðgerðir 110 
Java-aðgerð opnuð 111 
Java-aðgerð sett upp 110 
Java-aðgerð tekin burt 111 
Stillingar Java-aðgerða 111 
Afritun 
Tengiliðir afritaðir milli SIM- 
kortsins og minnisins í 
leikjatölvunni 52 
Texti 71 
Aftenging 
Bluetooth 120 
Aukahlutir 
Stillingar 51 


B 
Bakgrunnsmynd 
Sjá Almennum stillingum 
Biðhamur 8 
Stillingar 40 
Vísar 9 
Bluetooth 116 
Aftenging 120 
Eingild tækisvistföng 117 
Pörun 118 
Pörun afturkölluð 119 
Pörunarkröfur 118 
Sendir gögn 117 
Stillingar 117 
Stuttnefni á pöruðum tækjum 119 
Stöðuvísar tengingar 118 
Tekið á móti gögnum 120 
Tengilykill frá framleiðanda 118 
Tengilykill, útskýring 118 
Tengingarkröfur 118 
Tækisteikn 118 
Blundur 102 
Bókamerki, útskýring 105 
Búin til 
Tengiliðaspjald 52 


D 
Dagbók 94 
Atriði send 97 
Mörgum færslum eytt í senn 123 
Stillingar 97 
Svið í dagbókaratriði 95 
Tákn 96 
Viðvaranir stöðvaðar 97 
Viðvörun 97 
Yfirlit 95 
Ytri samstilling 121 
Dagsetning, stillingar 46 
DNS, Kerfi umdæmisheita (Domain 
Name Service), útskýring 45 
DTMF-tónar, útskýring 19 
E 
Einmenningstölva 
Tenging 120 
Eyðing 
Dagbókaratriða 95 
Kostnaðarteljara 22 
Símtöl 23 
Skrá yfir nýlegar hringingar 21 
Tengiliðaspjald 53 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 
134 


F 
Fast númeraval 48 
Fjartengt pósthólf 81 
Aftenging 83 
Flýtivísanir 
í myndum 59 
í Uppáhalds 98 
Fyrirframborguð SIM-kort 21 
Færsla símtala 19 
G 
Gagnatengingar 
Vísar 9 
Geisladiskur 120 
GIF-hreyfimyndir 59 
Gjöld 
Pakkagögn 43 
Gjöld fyrir pakkagögn 43 
GPRS 
Sjá Pakkagögn 
H 
Handfrjálst 
Sjá Hátalari 
Háhraðagögn, útskýring 42 
Hátalari 13 
Settur á 13, 14 
Slökkt á hátalara 13 
Hátalarinn settur á 
Hefðbundin textaritun 69 
Hjálp 11 
Hljóð 91 


Eigin hringitónar fjarlægðir 56 
Hljóðskrár 
Sjá Miðlunarskrár 
Hljóðstyrkur 13 
Í símtali 16 
Hljóðvinnsla 102 
Hljóðstyrkur stilltur 102 
Hlustað á tóna 102 
Taktur stilltur 102 
Tónstíl breytt 102 
Hljómskrár 
Sjá Miðlunarskrár 
Hlustað á skilaboð 16 
Hlustað á tónlist 31 
Hlustað á útvarpið 32 
Hra 56 
Hraðval 56 
Hringt 17 
Hreyfimyndir 59 
Hringingu svarað 18 
Sjálfkrafa 51 
Hringingum ekki svarað 20 
Hringingum svarað 20 
Hringitónar 91 
Eigin hringitónum bætt við 56 
Mótteknir í snjallboðum 79 
Stillingar 91, 93 
Teknir af 18 
Hringt 16 


HSCSD 
Sjá Háhraðagögn 
Hugbúnaður 
Fjarlægður 115 
SIS-skrá send í leikjatölvuna 114 
Uppsetning 114 
Hugbúnaður fjarlægður 115 
Hugbúnaður settur upp 114 
Höfuðtól 13, 14 
I 
Innflutningur gagna 
Tengiliðir 57, 97 
Internet-aðgangsstaðir (IAP) 
Sjá Aðgangsstaðir 
IP-númer, útskýring 45 
ISDN, útskýring 45 
J 
JAD og JAR skrár 113 
Java 
Sjá Aðgerðir 
K 
Keyrt í bakgrunni 61 
Klipping 
Texti 72 
Klukka 101 
Stillingar 101 
Viðvörun 101 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 
135 


L 
Leikir 28 
Leikir með mörgum spilurum 29 
Leikur með mörgum spilurum ræstur 29 
Leikur með tveim spilurum ræstur 28 
Leikur ræstur 28 
Leitarsvið 12 
Líming 
Texti 72 
Lykilorð 
Minniskort 26 
M 
Mappa 108 
Margmiðlunarboð 74 
Búin til 75 
Hljóð endurspiluð 79 
Hljóð spiluð 79 
Skoðaðar 78 
Miðlunarskrár 
Skrársnið 63 
Spilun 64 
Útskýring 63 
Minni á þrotum 
Minnisnotkun skoðuð 27, 115 
Úrræðaleit 123 
Minnið hreinsað 
Dagbókaratriða 123 
Efni notkunarskrár 123 
Minniskort 24 
Afritun 26 


Endurheimt 26 
Forsnið 26 
Lykilorð 26 
Myndinnskot 24 
Notkun 27 
Opna 26 
Minnislisti 99 
Mínar möppur 80 
Mótald 
Leikjatölvan notuð sem mótald 121 
Móttaka 
Gagna um Bluetooth 120 
Hringitóna, merkja og stillinga, sjá 
Snjallboð 
Myndinnskot 
Sjá Miðlunarskrár 
Myndir 58 
Allur skjár 59 
Bætt við tengiliðarspjald 53 
Flýtivísanir á takkaborði við skoðun 
mynda 59 
Fókusinn stilltur 59 
Gerðir 59 
Myndboðamappa 60 
Myndum snúið 59 
Skipulagning 60 
Skoðaðar 58 
Stækkun og smækkun 59 
Upplýsingar um myndir 
skoðaðar 59 


Myndspilari 
Sjá RealOne Player 
Möppur, búnar til, atriðum skipað niður 
í möppur 12 
Mörk hringingarkostnaðar 21 
N 
Nafnspjald, útskýring 57 
Sending 56 
Nettenging 81 
Neyðarhringingar 131 
Nokia Audio Manager 34 
Númer fyrir læsingu 47 
Ó 
Ótengt 81 
P 
Pakkagögn 43 
Gagnamælir 23 
Stillingar 46 
Tengingarteljari 23 
Útskýring 43 
Verðlagning 43 
PIN-númer 47 
Opnað 47 
Pósthólf 81 
Aftenging 83 
Punktar 101 
Pörun, útskýring 118 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 
136 


R 
Raddmerki 54 
Eyðing 55 
Hlustun 55 
Hringt 55 
Merki breytt 55 
merkjum bætt við 54 
Útskýring 52 
Raddstýrð hringing 54 
RealOne Player 63 
Hljóðstyrkur 65 
Miðlavísir 64 
Skrársnið 63 
Straumspilun 64 
Reiknivél 99 
Ritfærsla 
Dagbókaratriða 94 
Tengiliðaspjald 52 
Texti 69 
Ritun 69 
Hefðbundin textaritun 69 
Sjálfvirk ritun 70 
Sjálfvirk ritun, tekin af 71 
S 
Samnýtt minni 15 
Samstilling 
Sjá Ytri samstilling 
Sending 
Dagbókaratriða 97 
Gagna um Bluetooth 117 


Miðlunarskrár 65 
Myndinnskot 65 
Tengiliðaspjalda, nafnspjalda 56 
SIM-kort 
Nöfn og númer 24 
Nöfn og númer afrituð 52 
Skilaboð 85 
Skilaboð skoðuð á SIM 23 
SIS skrá 113 
Símafundir 17 
Símaskrá 
Sjá Tengiliðir 
Símtalaskrá 
Sjá Notk.skrá 
Símtöl 16, 20 
Efni eytt 23 
Flutt 18 
Færð 19 
Gjaldeiningar 22 
Hraðval 17 
Hringt í 21 
Kostnaðarmörk 21 
Leit með afmörkunum 23 
með raddmerki 55 
Milli landa 16 
Móttekin 20 
Nýlegar hringingar 20 
Ósvarað 20 
Símafundir 17 
Símtölum hafnað 18 


Skráin Tengiliðir notuð 16 
Stillingar 23, 41 
Stillingar fyrir flutning 19 
Svarað 18 
Tími 21 
Valkostir í símtali 19 
Símtöl flutt 18 
Símtöl útilokuð 50 
Símtölum hafnað 18 
Sjálfvirk ritun 70 
Ábendingar 71 
Slökkt á hátalara 71 
Sjálfvirkt svar 51 
Skilaboð 
Aðalyfirlit 67 
Innhólf 77 
Margmiðlunarboð 74 
Mínar möppur 80 
Myndefni í myndboðum vistað 60 
Myndskilaboð 73 
Skilaboð á SIM-korti 85 
SMS-skilaboð 72 
Stillingar 85 
Stillingar möppunnar Send 89 
Texti ritaður 69 
Tilkynningar um skil 68 
Tölvupóstur skrifaður 76 
Úthólf 84 
Skilaboð frá endurvarpa 85 
Skilaboð í talhólfi 16 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 
137 


Skilaboðamiðstöð 
Nýrri bætt við 86 
Skipulagning 
Valmynd 10 
Skjámynd 61 
Skjástillingar 40 
Skjávari 
Stillingar 40 
Skoðaðar 
GIF-hreyfimyndir 59 
Myndir 58 
Skrá yfir nýlegar hringingar 20 
Einingar gjalda fyrir símtöl 22 
Hringingarkostnaður 21 
Hringingum ekki svarað 20 
Hringingum svarað 20 
Lengd símtals 21 
Símtalalistum eytt 21 
Takmörk á hringingarkostnaði 21 
Valin númer 21 
Skrársnið 
JAD og JAR 113 
MP3 37 
M3U 37 
RealOne Player 63 
SIS skrá 113 
.AAC 37 
Skyndiminni, útskýring 109 
Hreinsun 109 


Smámyndir 
Á tengiliðaspjaldi 53 
SMS-skilaboð 72 
Rituð og send 72 
Snið 91 
Endurnefnt 92 
Stillingar 91, 93 
Sniðið Ótengt 92 
Snjallboð 
Móttaka 79 
Sending 73 
Sótt heim 108 
Spilari, tónlist 30 
Spilun myndinnskota 64 
Stillingar 
Aðgangsnúmer 47 
Aðgerðir (Java™) 111 
Almennt 39 
Aukahlutir 51 
Bluetooth 117 
Dagbók 97 
Dags. og tími 46 
Fast númeraval 48 
Flutningur símtals 19 
Hljóð 91, 93 
Klukka 101 
Númer fyrir læsingu 47 
PIN-númer 47 
RealOne Player 65 
Símtöl 23 


Skilaboð 85 
Skilaboð, mappan Send 89 
Skjár 40 
SMS-skilaboð 86 
Tenging 42 
Tækjastillingar 39 
Tölvupóstur 88 
Upplýsingaþjónusta 89 
Útilokanir 50 
Vottorð 48 
Þjónustuboð vafra 89 
Öryggismál 47 
Stillingum breytt 61 
Stillt inn á útvarpsstöð 33 
Straumspilun 
Útskýring 64 
Stækkun og smækkun 59 
Stöðvun 
Dagbókarviðvarana 97 
Vekjari 102 
SyncML 
Sjá Ytri samstilling 
T 
Takmörk á hringingarkostnaði 
Sem þjónustuveita setur 21 
Teljarinn endurstilltur 22 
Talhólf 16 
Númeri breytt 17 
Símtöl flutt í talhólf 19 
Talupptaka 103 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 
138 


Tákn um 
Dagbókaratriða 96 
Tengiliðahópar 57 
Aðilar fjarlægðir 57 
Hringitónum bætt við 56 
Mörgum aðilum bætt við í einu 57 
Tengiliðaspjald 
DTMF-tónar geymdir 19 
Hlustað á raddmerki 55 
Hraðvalsnúmerum úthlutað 56 
Hringitónar fjarlægðir 56 
Hringitónar tengdir 56 
Myndir settar inn 53 
Raddmerki 54 
Raddmerkjum breytt 55 
Raddmerkjum bætt við 54 
Raddmerkjum eytt 55 
Úthlutun sjálfgefinna númera og 
netfanga 54 
Ytri samstilling 121 
Tengiliðir 
Innflutningur gagna 57, 97 
Tengingarvísar 
Bluetooth 118 
Gagnatengingar 9 
Tengistillingar 42 
Textaritun 69 
Textasnið 80 
Tilkynningar 68 
Tilkynningar um skil 68 


Tími, stillingar 46 
Tónar 91 
Tónlist 30 
upptaka 31 
Tónlistarskrár 
Sjá Miðlunarskrár 
Tónlistarskrár fluttar 
Sjá Nokia Audio Manager 
Tónlistarspilari 30 
Tungumál 
á texta 39 
Tölvupóstur 76 
Eyðing 84 
Fjartengt pósthólf 81 
Nettenging 81 
Opnaður 82 
Ótengt 81 
Sóttur úr pósthólfi 82 
Stillingar 88 
Viðhengi 83 
Viðhengi vistuð 83 
Tölvutengingar 120 
U 
Umreiknari 100 
Gengi tilgreint 101 
Gjaldmiðlaheitum breytt 101 
Gjaldmiðlar umreiknaðir 100 
Umreikningur eininga 100 
Umreiknari mælieininga 100 


Uppáhalds 
Flýtivísun bætt við 98 
Upplýsingar um endurvarpa 50 
Upplýsingar um rafhlöðu 127 
Upplýsingaþjónusta 85 
Upptaka raddmerkja 54 
Upptaka úr útvarpi 34 
Upptaka úr ytri búnaði 31 
Upptaka, hljóð tekin upp 103 
USSD-skipanir 85 


Ú 
Úrræðaleit 123 
Úthólf 84 
Útilokanir 50 
Útvarp 32 
Útvarp notað 33 
V 
Vafri 
Aðgangsstaðir vafra, sjá 
Aðgangsstaðir 
Stillingar þjónustuboða 89 
Þjónustuboð 80 
Valin númer 21 
Valmynd 10 
Aðalvalmyndinni endurraðað 10 
Valmyndartakki 10 
vCard-snið 57 
Vekjari 101 
Blundur 102 


Copyright © 2003-2004 Nokia. All rights reserved. 
139 


Verkfæri 
Sjá kaflann Stjórnandi – uppsetning 
aðgerða og hugbúnaðar 
Viðhengi 
Skoðaðar 83 
Sótt 83 
Vísar 9 
Gagnatengingar 9 
Vottorð 48 
Stillingar fyrir traust 50 
W 
WAP 
Teikn 106 
Vaframinnið hreinsað 109 
X 
XHTML orðskýringar 104 
XHTML-vafri 104 
Ý 
Ytri samstilling 121 
Þ 
Þjónusta 
Tenging 105 
Tengingar rofnar 109 
Vafrað 106 
Þjónustuskipun 85 


Ö 
Öryggismál 
Aðgangsnúmer 47 
Stillingar 47 
Öryggisvottorð 48 
Öryggisupplýsingar 
Neyðarhringingar 131 
Rafeindatæki 129 
Sprengifimt andrúmsloft 130 
Tölvuleikir 130 
Umferðaröryggi 129 
Umhirða og viðhald 128 
Vinnuumhverfi 129 
Ökutæki 131 


